iLiji 

II 


MAHARAM1SH0 YAUYODHARAULIV/A NA 

WaislamuWengi 



MTUNZI 

SHEIKH MUHAMMAD BIN SALEH 
AL MUNAJJID 

KIMETAFSIR1WA NA 
AH MUHAMMAD BIN SALMIN. 


t*ATM- 


GIFT NOT FOR SALE 






MAHARAM1SHG YAUYODHARAUUWA NA 

WAislamu Wenqi 



MTUNZI 

SHEIKH MUHAMMAD BIN SALEH 
AL MUNAJJID 

KIMETAFSIRIWA NA 
ALI MUHAMMAD BIN SAL MIN. 



1 


MAHARAMISHO 

YAUYODHARAULIWA NA WAISLAMU 
WENGI AMB^YO Nl WA]IBU 
KUjIHADHARI NAYO 


MTUNZI: 

SHEIKH MUHAMMAD BIN SALEH 
AL-MUNAJJED 


KIMETAFSIRIWA NA 
ALI MUHAMMAD BIN SALMIN. 



2 


I .jil j&i 


UTANGULIZl 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, na kila sifa 
njema ni za Mwenyezi Mungu na rehema 
na amani za Mwenyezi Mungu ziwejuu ya 
mjumbe wake Muhammad na juu ya aali 
zake na maswahaba wake watukufu na 
wale wenye kufuata uongofu wao. Ama 
baad; 

Nimekipitia kitabu hiki alichokiandika 
fadhilat Sheikh Muhammad bin Saalih Al- 
Munajjid Mwenyezi Mungu amuaflkishe, 
chenye anuani isemayo: 

“MAHARAMISHO 

YALIYODHARAULIWA NA WAISLAMU 
WENGI, AMBAYO NI VVAJTBU 
KUJIHADHARI NAYO”, na nikakikuta 
kuwa ni kitabu kizuri chenye faida nyingi, 



3 


na mwandishi wake amefanikiwa vizuri 
sana na kunufaisha . Mwenyezi Mungu 
amlipe kila la kheri na amzidishie elimu 
zaidi na amali njema, na wanufaike 
waislamu na kitabu chake hiki,na vitabu 
vyake vingine, hakika Mwenyezi Mungu ni 
mwingi wa upaji na ukarimu. 

Na rehema na amani za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu ya Mtume Muhammad ^ pamoja 
na aali zake na maswahaba wake. 

Imeandikwa tarehe 11/9/1414H 
Na Sheikh Abdul Azizi Bin Baaz 
Mufti mkuu wa Saudi Arabia na raisi wa 
Baraza kuu la maulamaa la utafiti wa 
kielimu na 

utoaji wa fatwa na kulingania na kuongoza. 



4 


\ 

UTANGULIZI 

Kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, 
ambae ndie tunaemtukuza na kumtaka 
msaada, na kuniuomba msamaha wa 
dhambi zetu, na tunajilinda kwa Mwenyezi 
Mungu kutokana na shari za nafsi zetu, na 
uovu wa matendo yetu. Mwenye kuongozwa 
na Mwenyezi Mungu huwa hana wa 
kumpotosha na mwenye kupotoshwa na 
Mwenyezi Mungu huwa hana wa 
kumuongoza, na ninashuhudia kuwa 
hapana Mola apasae kuabudiwa kwa haki 
isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake 
asiyekuwa na mshirika wake, na 
ninashuhudia kuwa Muhammad ni mja 
wake na ni mjumbe wake. Ama Baad; 

Kwa hakika Mwenyezi Mungu mtukufu 
ameamuru baadhi ya mambo kuwa ni 
faradhi na wajibu ambayo hayafai kuachwa 
au kupotezwa na akaweka mipaka kwenye 



5 


baadhi ya mambo ambayo haifai kuvukwa. 
Na akaharamisha baadhi ya vitu ambavyo 
havifai kukiukwa. 

Kwa sababu hii basi ndio maana Mtume 
^anasema : 

Uj flja. Uj ^ u 

(jla Ajilc 

^4uij U j) 6 jA fj W 6% 

(Halali ni ile aliyoihalalisha Mwenyezi 
Mungu kwenye kitabu chake na Haramu ni 
ile aliyoiharamisha Mwenyezi Mungu. Na 
yale aliyoyanyamazia ni msamaha (kwenu) 
basi ukubalini msamaha wa Mwenyezi 
Mungu, kwa hakika Mwenyezi Mungu 
hakuwa ni mwenye kusahau (kwa 
kuyanyamazia mambo hayo) kisha akasoma 
Mtume aya hii; “Na Mola wako si 
mwenye kusahau.” A1 Haakim 2/375 
Ghaayatul maraami - A1 Baaniy uk 14. 

Kwa hiyo basi mipaka ya Mwenyezi Mungu 
ni yale mambo aliyoyaharamisha na 
kuyakataza. Anasema Mwenyezi Mungu: 



6 


p /\V #jM *jj«] ASil til]j y 

“Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu basi 
msiikaribie.” A1 Baqarah : 187. 

Na Mwenyezi Mungu amewakemea vikali 
wale wenye kuvuka mipaka yake na 
kufanya mambo maovu aliyoyaharamisha 
kwa kuwaambia kuwa watakuwa na 
adhabu kali siku ya kiyama.Anasema 
Mwenyezi Mungu : 

| jl_j a Xjujj ^ LSI qa ju 

[1 i ;3jVI 

“Na anaemuasi Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake na kuiruka mipaka yake 
(Mwenyezi Mungu) atamwingiza motoni 
humo atakaa milele na atapata adhabu 
ifedheheshayo.” Annisaa : 14 
Kwa hiyo kujiepusha na kujiweka mbali na 
mambo aliyoyaharamisha Mwenyezi 
Mungu na kutoyakaribia maovu ni wajibu 
kwa kila mtu kwa ushahidi wa maneno ya 
Mtume 



7 


4__L» \ Aj Uj e Aj& '-*J " 

n^-wU-ii u < La 

(Yale niliyokukatazeni kufanya jiepusheni 
nayo, na yale niliyokuamrisheni kuyafanya 
basi yafanyeni kwa kiasi mnachoweza). 
Muslim No. 130. 

Lakini mambo tunayoshuhudia hivi sasa 
kutoka kwa baadhi ya watu wenye kufuata 
matamanio ya nafsi zao, wenye nafsi dhaifu 
na wachache wa elimu wanaposikia mambo 
yaliyoharamishwa yakitajwa mbele yao 
moja baada ya moja utawaona 
wakighadhibika na kulalamika huku 
wakisema, ‘hivi kila kitu ni haramu tu! 
Hamjaacha kitu chochote isipokuwa 
mmekitia uharamu, mmeharibu maisha 
yetu na kutuchokesha na kuzidhikisha nafsi 
zetu, basi nyie hamna jambo lolote 
isipokuwa ni haramu na kuharamisha tu, 
dini ni nyepesi na mambo ni mengi na 
Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha 
na rehema!! 



8 


Watu kama haw a tunaweza kuzijadili hoja 
zao na kuzijlbu kama ifuatavyo:- 
Mwenyezi Mungu Mtukufu mwenye sifa 
zote za utukufu huhukumu vile apendavyo 
na wala hakuna mtu wa kupinga hukumu 
zake. Yeye ni mwingi wa hekima na mjuzi 
wa kila jambo, yeye huhalalisha mambo 
ayatakayo na kuharamisha mambo 

ayatakayo. Na katika misingi ya 

kumuabudu kwetu ni kuridhika na kufuata 
vile alivyohukumu na kunyenyekea hukumu 
zake kwa ukamilifu. 

Na hukumu zake Mwenyezi Mungu 
hutoka 

kwenye ilimu yake na hekima zake na 
uadilifu wake mtukufu, na wala huwa 
hazitoki kwa upuuzi na mchezo mchezo tu 
kama anavyosema kwenye Qurani: 

JjauJI jA j AjLjISJ Jjuu V V JCj ll^ua djj 

[Mo S 

“Na yametimia maneno ya Mola wako kwa 
kweli na uadilifu, hakuna awezae 



9 


kuyabadilisha maneno yake, na yeye ndie 
asikiae na ajuwae.” A1 An’am : 115. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ametubainishia 
kipimo ambacho ni marejeo makubwa 
katika kuharamisha na kuhalalisha kitu 
pale aliposema: 

[\ fiV tiljfrVl Sj>-] 
“Na huwahalalishia vizuri na 
kuwaharamishia vibaya.” A1 Aa’raf: 157 
kwa hivyo kitu kizuri chenye manufaa 
hicho huwa ni halali na kitu kibaya chenye 
madhara hicho huwa ni haramu. Na 
hakuna mwenye haki ya kuhalalisha au 
kuharamisha kitu isipokuwa Mwenyezi 
Mungu peke yake, na mwenye kudai 
kwenye nafsi yake kuwa ana uwezo wa 
kuhalalisha au kuharamisha kitu kinyume 
na Mwenyezi Mungu au akakiri kuwa 
fulani ana uwezo wa kufanya hivyo 
kinyume na Mwenyezi Mungu, basi mtu 
huyo huwa amekufuru, tena kufuru kubwa 



10 


yenye kumtoa kwenye uislamu. Mwenyezi 
Mungu anasema: 

(jjLj La (j-A (4^ 

\ 

“Oh! Wana washirika (wa Mwenyezi 
Mungu) waliowawekea dini asiyoitolea 
Mwenyezi Mungu ruhusa (yake)?” Ash- 
shuura : 21 

Kisha haifai kwa yoyote kuhalalisha au 
kuharamisha kitu isipokuwa kwa wale 
wanazuoni walio wajuzi wa kitabu cha 
Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume wake 
peke yao, kwa sababu Mwenyezi Mungu 
amemkemea vikali na kumkataza yule mtu 
anaejaribu kuthubutu kuhalalisha jambo 
au kuharamisha bila ya kuwa na ujuzi 
wowote kielimu, kwa kusema: 

JbL*.) <■ j A O t i uft LJ I j3 j£j V j $* 

p X X : Jaafl Sjj-] All) 'Jk. Ijj±a2 j 

“Wala msiseme kwa sababu ya uongo 
usemao ndimi zenu, hii ni halali na hii ni 



11 


haramu, msije mkamzulia uwongo 
Mwenyezi Mungu.” An-Nahl: 116 
Na mambo ya haramu yaliokatiwa hukumu 
kuwa ni haramu yametajwa kwenye Qurani 
tukufu na sunna sahihi kama vile kauli ya 
Mwenyezi Mungu isemayo: 

Lb A IjSjJB V» u t# ljlU3 Ja > 

o-* ^JVji i>taa Vj ul^i 

[ l o s Sj^.] 

“Serna; (uwaambie) Njooni nikusomeeni 
aliyokuharamishieni Mola wenu (na 
aliyokuamrisheni; si yale ya uwongo 
mnayojidai nyinyi kuwa Mwenyezi Mungu 
amekuamrisheni) ya kwamba 

msimshirikishe na chochote na wafanyieni 
wema wazazi wenu, na wala msiwaue 
watoto wenu kwa sababu ya umasikini.” 
An-Am : 151 

Na kwenye sunna vile vile yametajwa 
mambo mengi yenye kuharamishwa kama 
vile kauli ya Mtume isemayo” 
“fLLaVlj u!" 



12 


(Hakika Mwenyezi Mungu ameharamisha 
kuuza pombe na nyamafu na nguruwe na 
masanamu.” Abu Daud 3486. 

Na kauli ya Mtume dg: 

" <LLu Uiui jak I jj ” 

(Hakika Mwenyezi Mungu anapoharamisha 
kitu chochote basi huharamisha pia kula 
thamani yake.” Darkutniy 3/7. 

Wakati mwingine huja baadhi ya aya na 
hadithi zenye kutaja vitu 

vilivyoharamishwa kulingana na aina fulani 
ya kitu. Kama vile alivyotaja Mwenyezi 
Mungu baadhi ya vitu vilivyoharamishwa 
kutoka kwenye aina ya vyakula akasema: 

J*i Uj jjjiaJI f All j jxSJfc Cia 

j 4-aalaJJlj o ijaIIj 4JLia < aJIj 4j]| 

o'J (j _1c. ^_jj Laj 

jr ; SijU3i 

Mmeharamishiwa nyamafu na damu na 
nyama ya nguruwe na kinyama 
kilichochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu na kilichokufa kwa kusongeka koo 



13 


na kilichokufa kwa kupigwa, na kilichokufa 
kwa kuanguka , na kilichokufa kwa 
kupigwa pembe (na mwengine), na 
alichokila mnyama (kikafa) ila mkiwahi 
kukichinja (kabla hakijafa) na 

kilichochinjwa panapofanyiwa ibada 
isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu. Na ni 
(haramu kwenu) kutaka kujua siri kwa 
kuagua kwa mabao (na yaliyo kama hayo).” 
Al-maida : 3 

Kisha akataja Mwenyezi Mungu watu 
walioharamishwa kwenye ndoa, ambapo 
mtu hawezi kuwaoa. Akasema: 
afrj jiJ j 'u j A 

^£51$— *\j £»LLj Lij 

i... fSiLuu j 

[Y T jfLuul) Sjj«] 

“Mmeharamishiwa (kuoa) mama zenu, na 
watoto wenu na dada zenu na shangazi 
zenu, na ndugu wa mama zenu, na watoto 
wa ndugu zenu,na watoto wa dada zenu, na 
mama zenu waliokunyonyesheni 



14 


na dada zenu, wa kunyonya, na mama wa 
wake zenu na watoto wa kambo walio 
katika ulinzi wenu.” Annisaa : 23. 

Na akataja vile vile mambo 
yalioharamishwa katika njia za kutafuta 
riziki akasema: 

[ToV 

“Na hali Mwenyezi Mungu ameihalalisha 
biashara na kuiharamisha riba.” 

AI Baqara : 275 

Kisha Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa 
rehema kwa waja wake ametuhalalishia 
mambo mengi mazuri yasiohesabika kwa 
wingi wake, kwa sababu hii basi ndio 
maana tunakuta mambo mengi ya halali 
hakuyafafanua kwa undani na 
kuyaorodhesha, kwa kuwa ni mengi mno 
yasioweza kudhibitika kwa urahisi. Lakini 
hapo hapo tunakuta kuwa mambo ya 
haramu ameyafafanua kwa undani zaidi na 
kuyaorodhesha. Hii ni kwa kuwa mambo 
yenyewe ni machache na yanaweza 
kudhibitika kwa urahisi na hivyo kuwa 



15 


wepesi kwetu kuyajua na kuyafahamu 
vilivyo hatimae kujiepusha na kujiweka 
nayo mbali , Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema: 

U Vj f&lfe ^ ja. U 

“Na amekubainishieni wazi wazi 
alivyokuharamishieni isipokuwa vile 

mnavyolazimika (kuvitumia kwa ajili ya 
njaa na mengineyo). A1 An aam : 119 
Ama vitu vya halali Mwenyezi Mungu 
ameviharamisha kwa ujunila bila 

kubainisha wazi wazi maadam kuwa ni 
vizuri akasema: 

(jiajVt Ua IjlS 

“Enyi watu! Kuleni vilivyomo katika ardhi 
halali na vizuri.” A1 Baqara : 168. 
Na miongoni mwa rehema zake kubwa 
Mwenyezi Mungu lava waj a wake ni kuwa 
amejaalia asili kwenye vitu vyote kuwa ni 
ruhusa kutumiwa mpaka pale itakapokuja 
dalili ya kuharamisha. Na hizi ni katika 
karama zake Mwenyezi Mungu na 



16 


ukunjufu wake kwa waja wake, kwa hiyo 
wajibu wetu kutii, kunyenyekea na 
kushukuru. 

Baadhi ya watu wanapoona vitu vya 
haramu vikiorodheshwa na kufafanuliwa 
kwao hudhikika na nafsi zao kukosa raha 
na uvumilivu, na hii ni kutokana na ule 
udhaifu wa imani zao na uchache wa ilimu 
zao kwenye sheria za Mwenyezi Mungu. 
Kitu cha kushangaza kwa watu hawa, hivi 
sijui wanataka wahesabiwe aina ya vitu vya 
halali alivyovihalalisha Mwenyezi Mungu 
kimoja kimoja ndipo waweze kukinaika na 
kukubali kuwa dini hii ni nyepesi? au sijui 
wanataka waorodheshewe aina ya vitu 
vizuri vilivyohalalishwa na dini hii ndipo 
watulize nafsi zao na kujua kuwa sheria za 
dini hii haziwachafulii maisha yao au vipi? 
Hivi wanataka waambiwe kuwa nyama ya 
ngamia, ng’ombe, mbuzi, kondoo, sungura, 
paa, mbuzi mwitu, kuku, njiwa, bata, bata 
maji, na mbuni waliochinjwa kihalali 
kutokana na sheria za Mwenyezi Mungu 



17 


kuwa ni halali kuliwa ndipo waridhike? Na 
kuwa maiti za nzige na samaki ni halali 
kuliwa? Na kuwa mboga za majani, 
matunda na baadhi ya nafaka na matunda 
yenye faida ni halali kuliwa na hinaadamu? 
Maji, maziwa, asali, mafuta na siki ni 
halali? 

Na kuwa kutumia mbao, chuma, kokoto, 
mchanga, plastiki, vioo na mpira ni halali? 
Na kuwa wanyama kama farasi, punda, 
ngamia, nyumbu, au magari, treni, 
majahazi na ndege ni halali kupandwa na 
binadamu? 

Au wanataka waambiwe kuwa kutumia 
vipoza hewa (air condition), majokofu, 
mashine za kusagia nafaka, mashine za 
kukandia unga, mashine za kuokea mskate, 
mashine za kukamulia matunda, na 
vitendea kazi mbali mbali kama vile vya 
utabibu, uhandisi na mahesabu, utabiri wa 
hali ya hewa na anga, majengo, mashine za 
kuchimbia petroli na kuvuta maji, madini, 



18 


Na kuvaa nguo za pamba, katani, sufi, 
manyoya na ngozi zilizoruhusiwa, nylon na 
polyester pia wanataka waambiwe kuwa ni 
halali kuvaliwa?! 

Na kuwa asili kwenye ndoa, biashara, 
udhamini na hawala,(Bill of Exchange) 
uajiri na kazi za ufundi kama vile 
useremaia na uhunzi na utengenezaji wa ala 
mbalimbali (repairing) na kazi za uchungaji 
kama vile uchungaji wa kondoo, ng’ombe, 
mbuzi na ngamia ni halali? 

Je huoni kuwa haiwezekani kuorodhesha na 
kuhesabu mambo yote ya halali 
aliyotuhalalishia Mwenyezi Mungu? Na 
kama tutajaribu kufanya hivyo mlolongo 
wake utakuwa mrefu usiokwisha? Hivi 
wana nini watu hawa kiasi kwamba 
hawataki kufahamu ukweli ulio wazi? 

Ama kuhusu hoja yao kuwa dini ni nyepesi, 
huu ni ukweli usiopingika na mtu yoyote, 
lakini lazima ifahamike kuwa hii ni kauli ya 
haki yenye kukusudiwa baatili ndani yake, 
kwa sababu uwepesi unaofahamika kwenye 



19 


dini hii si huo wanaokusudia wao, kwa 
sababu wepesi wake hauendi kulingana na 
matamanio au matakwa ya watu fulani na 
rai zao, isipokuwa wepesi wake unakwenda 
kama vile ulivyokuja kwenye sheria za 
Mwenyezi Mungu. 

Kuna tofauti kubwa sana baina ya kukiuka 
maharamisho ya Mwenyezi Mungu kwa 
kigezo cha baatili kuwa dini ni nyepesi 
ambapo huo ni ukweli usiopingika bila 
shaka na baina ya kuchukua ruhusa za 
kisheria kama vile kukusanya sala na 
kupunguza rakaa na kufungua wakati wa 
safari, na kupaka kwa maji kwenye khofu 
mbili kwa msafiri siku tatu usiku na 
mchana. Na kutayamamu badala ya 
kutawadha kwa maji kama kutakuwa na 
madhara pindi utakapotumia maji. Na 
kukusanya sala mbili kwa pamoja kwa 
mgonjwa na wakati wa kunyesha mvua, na 
ruhusa ya kumuangalia mwanamke wa 
kando kwa yule mwenye kutaka kuoa, na 
kuchagua kwenye kafara ya kiapo baina ya 



20 


kumpa mtumwa uungwana, kulisha au 
kuvisha. Na kujuzu kula nyamafu kwa 
mwenye kulazimika kufanya hivyo 
kutokana na njaa na mengineyo. Haya na 
mam bo mengine yasiokuwa haya ni 
miongoni mwa ruhusa na takhfifu za 
kisheria. 

Mbali na hayo yaliyotangulia pia ni wajibu 
kwa kila muislamu kujua kwamba katika 
kuharamisha mam ho ya haramu kuna 
hekima kubwa ndani yake, miongoni mwa 
hekima hizo ni kuwa: 

Mwenyezi Mungu huwatia mtihani waja 
wake kwenye mambo haya ili apate kuona 
jinsi gani watakavyofanya na jinsi gani 
watakavyofuata amri zake, na jinsi gani 
watakavyojiepusha na makatazo yake. Na 
miongoni mwa njia za kupambanua watu 
wa motoni na watu wa peponi ni kuwa watu 
wa motoni walizamia na kubobea kwenye 
matanianio ambayo ndio yaliozungushiwa 
moto, na watu wa peponi wao walisubiri 
kwenye mambo yalioharamishwa ambayo 



21 


moto, na watu \va peponi wao walisubiri 
kwenye mambo yalioharamishwa ambayo 
ndio yaliozungushiwa pepo. Na lau kama si 
mtihani huu basi asingejulikana mtu mbaya 
aliye muovu, na mtu mwema aliye mtiifu.Na 
kwa maana hii basi ndio maana wale watu 
wenye imani zilizokuwa barabara 
huchukulia uzito wa taklifa kwa mtizamo 
wa subira na uvumilivu na kutarajia malipo 
kwa Mola wao, hivyo huwa watiifu na 
wanyenyekevu kwenye amri za Mwenyezi 
Mungu ili wapate ridhaa zake,kwa hiyo 
uzito wa taklifa hizo hupungua kwa 
upande wao. 

Ama wale watu wanaafiki wao huzitazama 
taklifa hizo kwa jicho la uchungu na 
ghadhabu na kuona kuwa wamenyimwa 
raha, kwa hiyo mzigo wa taklifa huwa ni 
mzito kupita kiasi kwa upande wao,Na 
hatimae kukosekana kabisa utiifu na 
unyenyekevu kutoka kwao. 



22 


Mtu mtiifu, kwa kule kuacha inambo 
yalioharamishwa huhisi ladha na raha 
ndani ya nafsi yake. 

SU Xajj i4_L » i All) 4_juajfr Ail Ijjjui dljj 

“Mwenye kuacha kitu kwa ajili ya 
kumuogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi 
Mungu humbadilishia kitu bora zaidi 
kuliko kile alichokiacha, na hupata ladha ya 
imani ndani ya moyo wake.” 

Ndugu yangu msomaji mtukufu! Kwenye 
kijitabu hiki kidogo utapata kujua mambo 
mengi tofauti yaliyoharamishwa kwenye 
dini pamoja na kukuwekea wazi dalili za 
kuharamishwa kwake kutoka kwenye 
kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna 

Sahihi za Mtume wake gs 1 . Na mambo haya 


1 Baadhi ya wanazuoni watukufu wameshatunga vitabu 
vyenye kuonyesha mambo yalioharamishwa au 
kuonyesha baadhi ya aina ya mamba yalioharamishwa, 
kama vile madhambi Makubwa AL KABAIR. Na 
miongoni mwa vitabu vizuri vyenye kuzungumzia mas 



23 


waislamu, nami nimeona niyataje ndani ya 
kijitabu hiki kwa lengo la kuyaweka wazi 
na kutoa nasaha, na nina muomba 
Mwenyezi Mungu anipe uongofu na taufiki 
na kusimama kwenye mipaka yake mimi 
pamoja na ndugu zangu wote wa kiislamu. 
Na atuepushe sote na mambo ya haramu 
na kutulinda na uovu, na Mwenyezi Mungu 
ni mbora wa kuhifadhi na mwingi wa 

rehema. 1 


' Kitabu hiki kimerejcvva na kupitiwa na inaulama 
watukufu mbali mbali Mwenyezi Mungu awape kheri, 
miongoni mwao akiwa Mtukufu Sheikh Abdul Aziz 
Bin Abdallah bin Baaz, Mufti mkuu wa Saudi A. 



24 


1.KUMSHIRIKISHA MWENYEZI 
MUNGU 

Ni haramu kubwa kabisa kumshirikisha 
Mwenyezi Mungu na kitu chochote, kwa 
ushahidi wa hadithi ya Abu Bakrah kuwa 
IV1 tume amesema: 

L-j ^—L L13S jiLjSJl jj£Lj p Sup) Vi " 

j-u(V) ; JlS t4il 

“Je nikwambieni madhambi makubwa 
kupita yote?” (akarejelea mara tatu kauli 
hii) wakasema maswahaba, tukasema 
tuelezee Ewe Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu, akasema Mtume ‘M “Kumshirikisha 
Mwenyezi Mungu.” Bukhari No. 2511. 
Madhambi yote huenda Mwenyezi Mungu 
akayasamehe isipokuwa shiriki, mwenye 
kumshirikisha Mwenyezi Mungu hana budi 
kuleta toba haraka Sana kabla hajafa. 
Mwenyezi Mungu anasema: 



25 


£a! <illj QjJ U *JJ 4 j ji*J V 4111 £) £ 

i f lA? 

“Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi 
kushirikishwa na husamehe yasiokuwa haya 
kwa amtakae, na anaemshirikisha 
Mwenyezi Mungu bila shaka amebuni 
dhambi kubwa.” An-nisaa : 48 
Kuna shiriki za aina tofauti, nyingine huwa 
ni kubwa ambazo humtoa mfanyaji wake 
kwenye dini ya kiislamu na kuingizwa 
motoni na kubaki humo milele ikiwa 
atakufa kwenye hali ya shiriki hiyo bila 
kurejea kwa Mola wake na kutubu. Na 
miongoni mwa shiriki zilizoenea kwenye 
miji tofauti ya waislamu ni kama vile:- 



26 


KUABUDU MAKABURI; 


Nayo ni kuamini kuwa mawalii na watu 
waliokufa zamani wana uwezo wa 
kuondosha matatizo na kutuliza au 
kupunguza huzuni pindi unapowataka au 
kuwaomba msaada pale unapopatwa na 
matatizo. Na Mwenyezi Mungu anasema: 

V! Ijias VI ^j> 

“Na Mola wako amehukumu kuwa 
msimuabudu yoyote ila yeye tu.” Israa : 23 
Vile vile kuomba shufaa au kutaka 
kuondoshewa matatizo kutoka kwa watu 
waliokufa zamani sawa watu hao iwe ni 
manabii walio wema au watu wengine 
wasiokuwa wao. Na Mwenyezi Mungu 


anasema: 



27 


Je yuko Mungu pamoja na Mwenyezi 
Mungu? An-Naml: 62 

Baadhi ya watu hufanya kutaja jina 
la Sheikh wake au walii fulani kuwa ndio 
ada na ibada yake pindi anapotaka kukaa, 
kusimama au anapojikwaa, na kila 
inapotokea kufikwa na maafa, matatizo, 
niisiba au huzuni utaona huyu akisema 
‘Ewe Muhammad, na huyu akisema, Ewe 
Aliy, na huyu akisema Ewe Hussein, na 
huyu akisema Ewe Badawiy, na huyu 
akisema Ewe Jailaaniy na huyu akisema 
Ewe Shaadhily na huyu akisema Ewe Rifaa 
na mwingine akimuomba Idarous, na huyu 
akimuomba Saidat Zainab na huyu 
akimuomba bin Ulwani n.k. Na ha!i ya 
kuwa Mwenyezi Mungu anasema: 

...{fSllU Jbfr 4UI <jj J t> o!) 

Hakika wale mnaowaabudu badala ya 
Mwenyezi Mungu ni waja (watumwa) kama 
nyinyi.” A1 Aaraf: 194 

Baadhi ya wale wenye kuabudu inakaburi 
hufanya tawafu kwenye makaburi hayo na 



28 


kugusa nguzo zake na kujipangusa nazo 
mwilini, na kubusu vizingiti vyake na 
kuchukua udongo wa makaburi na 
kujipaka nao usoni, na wengine huanguka 
kuyasujudia pindi wanapoyaona na 
kusimama mbele yake kwa heshima na 
utulivu, hali ya kuwa niwenye kunyenyekea 
na kudhalilika na kuomba dua mbalimbali 
kama vile kuomba kuondoshewa maradhi 
au kupata watoto au kurahisishiwa 
matatizo. Na wakati mwengine huita 
mwenye kuabudu makaburi kwa kusema 
Ewe sayidi yangu mimi nimekuja kutoka 
nchi ya mbali, basi usinirejeshe mikono 
mitupu kwenye dua yangu. 

Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu 
anasema: 

■USblmJ v tjfA (jjJ QA j&Ju (j-aj ^ 

(jfr b>L±H\ fJJ 

“Na wapotofu (wapotevu) wakubwa ni nani 
kuliko wale wanaowaomba asiyekuwa 
Mwenyezi Mungu ambao hawatawajibu 



29 


mpaka siku ya kiama na hawatambui dua 
zao?” A1 Ahqaaf: 5. 

Na Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
anasema: 

"jliil Ijj iiil o - jAj tiiU " 
Mwenye kufa hali ya kuwa anaomba kwa 
yule asiyekuwa Mwenyezi Mungu basi 
ataingia motoni.” Bukhariy Fat-hul Baary. 
8/176. 

Baadhi ya hawa wenye kuabudu makaburi 
utawaona wakinyoa vichwa vyao mbele ya 
haya makaburi, na wengine utawaona 
wakiwa na vitabu vyenye anuani kama - 
manaa sikal-hajjil inashaahid (yaani 
utaratibu wa kuzuru mashaahidi). 
Mashaahid yanayokusudiwa hapa ni 
makaburi na maziara ya mawalii. 

Na baadhi ya watu hawa wanaamini kuwa 
mawalii wanamamlaka na uwezo wa 
kumdhuru mtu au kumnufaisha kwa lolote, 
na hali Mwenyezi Mungu anasema: 



^ CjjsJ 3 ^ Vj 4j LAullS j^uaj 4JJ) t^buujiAj <jj 
j-fcj o JiU& ^>4 f IAj ^ 4j cijjuaj 4,lull 1 S\j yi jj^j 

JJ*1\ 

“Na kama Mwenyezi Mungu akikugusisha 
dhara basi hakuna yoyote awezae kuiondoa 
isipokuwa yeye (mwenyewe) na kama 
akikutakia kheri basi hakuna awezae 
kurudisha fadhila zake (Mwenyezi Mungu) 
Huzifikisha (fadhila hizo) kwa amtakae 
katika waja wake (maadamu 
anajinyenyekeza kwake) nae ni mwingi wa 
kusamehe na mwingi wa kurehemu. (Yunus 

: 107). 

Na ni katika shiriki vilevile kuweka nadhiri 
kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kama 
wanavyofanya wale wenye kuweka nadhiri 
kuwa wataweka mishumaa na taa kwa watu 
wa makaburi. Na miongoni mwa sura za 
shiriki kubwa ni kuchinja kwa asiyekuwa 
Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu 
anasenia: 



31 


“Basi sali kwa ajili ya Mola wako na 
uchinje (kwa ajili ya Mola wako) na kila 
utakalolifanya basi lifanye kwa ajili ya Mola 
wako sio mizimu wala mapango wala 
makaburi.” A1 Kauthar : 2 
Na maana ya wanhar ni kuwa chinja kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na kwa 
jina la Mwenyezi Mungu. Anasema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: 

jaiJ <>* M 

“Amelaaniwa na Mwenyezi Mungu yule 
mwenye kuchinja kwa asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu.” Muslim No. 1978. 

Kwenye kuchinja kwa asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu kunapatikana haramu za aina mbili 
kwa kile kinachochinjwa, kwanza kabisa ni 
kule kuchinjwa kwa asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu, na pili ni kule kuchinjwa kwa jina 
lisilokuwa la Mwenyezi Mungu, na mambo 
haya mawili kwa pamoja hukifanya kile 
kinachochinjwa kuwa ni haramu kabisa 
kuliwa na Muislamu. 



32 


Na miongoni mwa uchinjaji wa kijahilia 
(kipagani) ulioenea sana kwenye zama zetu 
hizi za leo ni kuwachinjia majini. Na 
kitendo hiki mara nyingi hufanywa na 
baadhi ya watu pale wanapokuwa 
wamechimba kisima, kwa hiyo huchinja 
mnyama mbele yake au juu ya kizingiti cha 
nyumba kwa kuchelea au kuhofia kuwa 
wasije wakaudhiwa na majini. (Rejea 
Taysiril Aziizil-hamiid uk:158). 

Na miongoni mwa shiriki zilizoenea wakati 
huu ni kuharamisha mambo 
aliyoyahalalisha Mwenyezi Mungu au kuwa 
na imani kuwa kuna mtu yoyote kinyume 
na Mwenyezi Mungu mwenye haki na 
uwezo wa kuhalalisha jambo au 
kuharamisha, au kujihukumu kwenye 
mahakama zenye kutumia kanuni za 
kijahilia, hali ya kuwa uko radhi na kanuni 
hizi na tena kwa uchaguzi wa nafsi yako, Na 
pia ukawa ni mwenye kuzihalalisha kanuni 
hizi za kijahilia na kuitakidi kuwa zinafaa 
kutumika badala ya sheria alizoteremsha 



33 


Mwenyezi Mungu.Na Mwenyezi Mungu 
amekitaja kitendo hiki kuwa ni kufuru 
kubwa kabisa kwenye kauli yake isemayo:- 

4-111 6—'» WWJ 

V l-l-Sklj l$—Jl 1 J^UlJ VI IJ>») L »J JA £jI ^j-uiaJIj 
^ LaC> <UK u ii jA VI AJ| 
“Wamewafanya wanavyuoni wao na 
vvatawa wao kuwa ni miungu badala ya 
Mwenyezi Mungu. Na wamemfanya Masihi 
mwana wa Mariamu (pia Mungu) hali 
hawakuamrishwa isipokuwa kumuabudu 
Mungu mmoja, hakuna anaestahiki 
kuabudiwa Ha Yeye, Ametakasika na yale 
wanayomshirikisha nayo.” Taubat: 31. 

Adiy bin Haatim alipomsikia Mturne 
akisoma aya hii akasema; “Nikasema, “kwa 
hakika wao hawakuwa wakiwaabudu (hao 
wanavyuoni wao na watawa) akasema 
‘Ndio lakini wanawahalalishia mambo 
aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu na wao 
wakayafanya kuwa ni halali na 
kuwaharamishia mambo aliyoyahalalisha 



34 


Mwenyezi Mungu na wao wakayafanya ni 
haramu na huko ndiko kuwaabudu 
kwenyewe!’ A1 Bayhakiy 10/116 ; Tirmidhiy 
no. 3095. Ghaayatul maraami-Al Baaniy: 
uk 19. 

Na Mwenyezi Mungu amewaeleza 
washirikina kuwa wao: 

“Wala hawaharamishi alivyoviharamisha 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake na wala 
hawashiki dini ya haki.” Taubat:29 
Na akasema tena Mwenyezi Mungu: 

L44_L» (jjj Cy* Jjj) L» Ji JS ^ 

<LUt Lr l& ^ ^12 (jj'i JS 
“Sema, Je! Mnaonaje zile riziki 
alizokuteremshieni Mwenyezi Mungu kisha 
mkafanya katika hizo (nyingine kuwa za) 
haramu na (nyingine kuwa za) halali, sema 
Je! Mwenyezi Mungu amekuruhusuni 
(kufanya hivyo au mnamzulia Mwenyezi 
Mungu uongo tu?” Yunus : 59 



35 


UCHAWI NA UTABERI NA UPIGAJI 
RAMLI. 


Ama uchawi ni kufuru, na ni moja katika 
yale madhambi saba makubwa yenye 
kuangamiza. Na uchawi huleta madhara na 
wala hauna faida yoyote kwa mtu. 
Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu 
kuhusu kujifundisha uchawi: 


“Na wanajifunza ambayo yatawadhuru na 
wala hayatawafaa.”AlBaqara:102. Na 
akasema Mwenyezi Mungu: 


“Wala mchawi hafaulu (hafuzu) popote 
afikapo.” Taha : 69 

Na mwenye kuchukua uchawi ni kafiri bila 
shaka. Amesema Mwenyezi Mungu: 

La j (jLajiut LiLa yJc jjjlaLuSJl I La J t l j 
j(j^-alu ) jj_AS (jjjaLuatH (jSJJ (jla jl m 
L-4J LjjjI— 9J CijjLft JjLjj (j j&Ui l Jjj’l t-AJ 

(jaJ Loj) V jjL yjai 



36 


“Na Suleimani hakukufuru bali mashetani 
ndio waliokufuru wakiwafundisha watu 
uchawi (waliokuwa wakiujua wenyewe 
zamani) na (uchawi) ulioteremshwa kwa 
malaika wawili Haaruti na Maaruta katika 
(mji) wa Babil wala (Malaika hao) 
hawakumfundisha yoyote mpaka 
wamwambie; ‘Hakika sisi ni mtihani 
(wa kutazama kutii kwenu) basi usikufuru.’ 
A1 Baqara : 102. 

Na hukumu ya mchawi katika uislamu ni 
kuuliwa na pato lake huwa ni haramu. 
Baadhi ya wajinga na madhaalimu na 
wadhaifu wa imam huwaendea wachawi 
kwa ajili ya kutaka kufanyiwa uchawi ili 
wapate kuwafanyia uadui watu wengine au 
kulipiza kisasi. Na baadhi ya watu wengine 
huingia kwenye makosa kwa kule 
kukimbilia kwa wachawi ili wakaaguliwe au 
kuondoshwa uchawi baada ya kurogwa, na 
wakati ilikuwa ni wajibu wao kukimbilia 
kwa Mwenyezi Mungu na kujitibu kwa 
maneno yake kama vile kusoma 



37 


muawadhaatani (Qul audhu birabbil Falaq, 
na Qul audhu birabbinnaas) na nyinginezo. 

Ama mtabiri na mpiga bao hao wote 
ni wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ikiwa watadai kujua elimu ya 
ghaibu, kwa sababu hakuna mtu yoyote 
anaejua mambo ya ghaibu isipokuwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu peke yake. 
Wengi wa watabiri na wapiga bao 
huwapumbaza wajinga ili kuwalia mali zao 
kwa dhuluma, na hutumia njia nyingi 
tofauti tofauti kama vile kuchora mistari 
kwenye mchanga au kupiga simbi au 
kusoma viganja vya mkono au kutumia 
kikombe au mpira wa kioo, n.k. Na watabiri 
hawa kama watafanikiwa mara moja 
kusema kweli basi mara tisini na tisa 
watakuwa ni waongo. Lakini wale watu 
wajinga hawakumbuki isipokuwa ile mara 
moja waliosema kweli wazushi hawa! 
Utawaona wajinga wakiwaendea watabiri 
na wapiga bao eti wanataka kujua mambo 
yatakayokuja au kutaka kujua kama 



38 


ndoa yake au biashara yake anayokusudia 
kuifanya ina kheri na furaha ndani yake au 
ina shari na nuksi, au kutafuta vitu 
vilivyopotea n.k. 

Na mwenye kuwaendea watu hawa na 
kuyaamini kwa dhati yale wanayosema 
hukumu yake mtu kama huyu huwa ni 
kaflri, na mwenye kutoka kwenye uislamu, 
na dalili ya maneno haya ni kauli ya 
Mtume: 

LaJ jis AA3 Jjjjj bu liljC. ji UaIS {J& (JA " 

" H Jjji 

“Mwenye kumuendea kuhani au mpiga 
ramli (bao) kisha akayaamini yale 
anayoyasema huwa ameyakufuru 
aliyoteremshiwa Muhammad.” Ahmad : 
2/329. 

Ama ikiwa yule mwenye kuwaendea wapiga 
bao na watabiri bila kuamini kuwa 
wanajua mambo ya ghaibu lakini lengo lake 
ni kuwa anakwenda kuwapima na 
kuwajaribu na mfano wa haya; Mtu huyu 
hapewi hukumu ya ukafiri na kutoka 



39 


kwenye uislamu, isipokuwa sala yake huwa 
haikubaliwi na Mwenyezi Mungu kwa 
muda wa siku arobaini, kwa ushahidi wa 
kauli ya Mtume: 

4_1 J-jSj tfj-ui (j-t AJl-uiS Lsljfr '' 

M4JJ teuj 

“Mwenye kumuendea mpiga bao 
akamuuliza kitu hatokubaliwa sala yake 
kwa muda wa siku arobaini.” Muslim 4/1751. 
Hii ni pamoja na kuwa sala itabakia kuwa 
ni wajibu kwake pamoja na kuleta toba 
kwa Mola wake. 



40 


KUAMINI KlIVVA NYOTA ZINA 
MAMLAKA KWENYE MATUKIO NA 
MAISHA YA WATU. 

Imepokewa kutoka kwa Zaid bin Khaalid 
Al-Juhaniy akisema; 

U1 ts La JlS ^ tii AO OP 

_4jjUl Cn\S f Uu jj'l S^L^t 

i jLa JjjjA-i J-*)) :J& (JjLUI JIG- JjSi Ula 

lh> j^-ai))4i' ((?^j 

dll J_uaij Lj^)3a4 JlS Qa LaU t jSlij ^ {$ JLc 

JU (j-4 Laij ; jSl£j ^ qaja dJiS jj 

"<-i£j£!b (y>jAj ^ jSlS dJia I iSS f-jli 

‘Alitusalisha Mtume sala ya asubuhi 
tukiwa Al- hudaibiya mara tu baada ya 
mvua iliyonyesha usiku, alipomaliza (kusali) 
aliwaelekea watu (maswahaba) na kusema: 
“Je mnajua Mola wenu amesemaje? 
wakajibu maswahaba ‘Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake ndio wenye kujua zaidi,’ 
akasema Mtume, “Wamepambazukiwa 
waja wangu (hali ya kuwa) miongoni mwao 



41 


wakiwa ni wenye kuniamini na wengine 
wakiwa ni wenye kunikufuru. Aina yule 
mwenye kusema ‘Tumeletewa mvua kwa 
fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema 
zake basi huyo ndio mwenye kuniamini 
mimi, ama yule mwenye kusema 
tumeletewa mvua kwa sababu kadhaa wa 
kadhaa huyo ndie yule mwenye kunikufuru 
mimi na ndie (huyo) mwenye kuamini 
nyota.” Muslim : 4/1751. 

Na miongoni mwa kufuru hiyo pia 
kukimhilia nyota za bahati kwenye 
magazeti; ikiwa mtu ataitakidi na kuamini 
kuwa mambo yalioandikwa kwenye 
magazeti hayo ni kweli yanatokana na 
mamlaka na athari za nyota na falaki, mtu 
huyo mwenye imani kama hii bila shaka 
atakuwa ni mshirikina. Na kama atasoma 
kwa ajili ya kupoteza muda tu na kujiliwaza 
huyo atakuwa ni muasi na mwenye dhambi, 
kwa sababu haifai kujiliwaza kwa kusoma 
mambo ya shiriki, na hasa ukiongezea kuwa 
shetani anaweza akamuingiza mtu huyo 



42 


kwenye itikadi hii ya kuamini nyota, na 
hivyo kuwa ni njia miongoni mwa njia za 
shiriki. 

Na katika shiriki vile vile kuamini kuwa 
baadhi ya vitu vina manufaa na hali 
Mwenyezi Mungu hakuyaumba manufaa 
hayo kwenye vitu hivyo:- 
Kama vile wanavyoamini baadhi ya watu 
kwenye azima na hirizi za kishiriki, au 
kwembe, simbi na vikuku vya madini na 
mambo mengineyo, kwa ushauri kutoka 
kwa waganga, au wachawi au kutokana na 
imani za kale za kurithi kutoka kwa 
mababu na hatimae kuvaa hirizi au vikuku 
hivi shingoni au viunoni au kuwavisha 
watoto wao wadogo kwa lengo la kuzuia 
kudhurika na vijicho vya mahasidi, au 
kufunga hirizi na vikuku hivyo kwenye miili 
yao au kuning’iniza kwenye magari yao au 
majumbani mwao. Au kuvaa pete yenye 
aina fulani ya kito wakiamini kuwa ndani 
yake kuna nguvu fulani fulani zenye 
kuondosha balaa au kuzuia. 



43 


Na imani hii bila shaka inakwenda kinyume 
na imani ya kumtegemea Mwenyezi Mungu 
peke yake, na wala haimzidishii binaadamu 
isipokuwa udhaifu na udhalilifu, kwa 
sababu huku ni kujitibu kwa njia ya 
haramu. Na hirizi nyingi kati ya hizi 
zinazovaliwa ndani yake huwa kunashiriki 
ya wazi, na kuwataka msaada baadhi ya 
majini na mashetani, au michoro migumu 
au maandishi yasiofahamika. Baadhi ya 
waganga wenye kufanya kiini macho 
huandika aya za Qur’ani na kuchanganya 
na mambo mengine ya shiriki, na baadhi 
yao hufikia hata kuziandika aya za Qurani 
kwa kutumia vitu vya najisi au kutumia 
damu ya hedhi, Subhaanaliah! 

Kwa hiyo basi kufunga na kuvaa vitu hivyo 
vilivyotajwa hapo juu ni haramu kabisa, 
kwa ushahidi wa maneno ya Mtume 



44 


■i—^ ^"“Mwenye kuvaa 

hirizi (tamaimu) basi atakuwa 
amemshirikisha Mwenyezi Mungu.” Ahmad 

4 / 156 . 

Na mwenye kuyafanya haya, ikiwa ataamini 
kuwa mambo haya yananufaisha au 
kudhuru kinyume cha Mwenyezi Mungu 
basi atakuwa amemshirikisha Mwenyezi 
Mungu tena shiriki kubwa. Na 
atakaeitakidi na kuamini kuwa hizi hirizi ni 
sababu tu ya kunufaisha au kudhuru na 
Mwenyezi Mungu wala hakuzijaalia uwezo 
huo. Mtu huyo atakuwa amefanya shiriki 
ndogo, na kitendo hiki kinaingia kwenye 
shiriki ya sababu. 



45 


KUFANYA IBADA KWA KUJIONYESHA 
{RIA} 

Miongoni mwa masharti ya amali njema ni 
kuwa iazima ziwe zimetakasika na ria, 
halafu ziwe zimeshikamana na sunna sahihi. 
Na yule mwenye kufanya ibada kwa lengo 
la kujionyesha kwa watu huwa ni 
mshirikina wa shiriki ndogo na amali zake 
hupotea bure bila faida yoyote kama vile 
mwenye kusali kwa ajili ya kujionyesha kwa 
watu. Amesema Mwenyezi Mungu: 

I )ilj jAj 4>) QjC JIaj ^ 

OjjSL Vj o-Ult ojj 'jj 

<5gfiV} 

“Hakika wanafiki hutaka kumdanganya 
(hata) Mwenyezi Mungu, nae atawaadhibu 
kwa sababu ya kudanganya kwao (huko) na 
wanaposimama kusali husimama kwa 
uvivu, wanaonyesha watu (kuwa wanasali) 
wala hawamtaji Mwenyezi Mungu ila 
kidogo”. An-Nisaa : 142. 



46 


Na vile vile pindi anapofanya amali yoyote 
basi hutaka watu wajue na kusikia kuwa 

kafanya amali fulani ya kheri 1 ; basi huyu 
nae vile vile huingia kwenye shiriki. Na 
imepokewa onyo kali kwa mwenye kufanya 
hivi kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Ibn 
Abbas Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
pamoja na baba yake kutoka kwenye 
hadithi marfuu; 

”4j 4)1 tj ?lj 4)1 
‘Mwenye kufanya amali yoyote kwa ajili ya 
kutaka kusikikana kwa watu, 


' Yaani kama vile wanavyofanya baadhi ya matajiri 
wanapokuvva wanasaidia kitu fulani, hutaka 
watangazwe redioni, magazetini na kwenye 
matelevisheni, kuwa fulani labda katoa mablanketi 
kadhaa kusaidia watoto yatima, au hospitali au kadhaa 
na kadhaa. Na wengine wanapoombwa msaada fulani 
husema yuko tayari kufanya hivyo kwa sharti wawepo 
waandishi wa habari wanukuu habari hizi kwenye 
vyombo vya habari n.k. Na wajue watu hawa kuwa 
Mtume (S.A.W) amekikemea vikali kitendo liiki. 



47 


Mwenyezi Mungu humfanya akasikikana, 
na mwenye kufanya kwa ajili ya kutaka 
kujionyesha kwa watu, Mwenyezi Mungu 
humfanya akaonekana.” Muslim : 4/2289. 
Na mwenye kufanya ibada akimkusudia 
ndani yake Mwenyezi Mungu na watu, basi 
amali yake hiyo hurudi patupu bila kupata 
thawabu yoyote kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Kama ilivyokuja kwenye hadithi 
kudsiy Mwenyezi Mungu anasema: 

iLaC' (j^i c f Lii " 

j*!hj AjSjj ^ jjC- (jX* 

“Mimi ni mwenye kujitosheleza zaidi na 
washirikina kutokana na shiriki yao, 
mwenye kufanya amali yoyote 
akanishirikisha ndani yake mimi pamoja na 
mtu mwingine basi mtu huyo nitamuacha 
na shiriki yake.” Muslim no. 2985. 

Na mwenye kufanya amali kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu kisha ikaja kuzukiwa 
katikati yake na ria, kama ataichukia ria 
hiyo na kuitakasa upya aniali yake basi 
amali hiyo husihi, lakini kama ataridhika 



48 


nayo na nafsi yake kutulia, hapa 
wanachuoni wengi wanasema kuwa amali 
yake itakuwa batili. 



49 


TIYARAlNUKSIHEvil Omen) 1 

Maana yake ni tabia ya kutazamia misiba 
na matatizo (Pessimism) na Mwenyezi 
mungu anasema: 

XZA o!j 03 ) jll 3 $*' 0 . iJli > 

“Unapowafikia wema husema ‘Huu ni kwa 
ajiii yetu’ na ukiwafikia ubaya 
humnasibishia ukorofi huo mussa na walio 
pamoja nae.” A1 Aaraaf: 131. 

Zamani walikuwa waarabu kwenye zama za 
jahilia anapotaka mmoja wao kusafiri au 


'Aina ya ubashiri, au kubashiri mambo yatakayokuja 
kutokea baadae kwa njia ya viuinbe vya asili(Evil 
Omen), ndege mbaya, nuksi au kisirani, kama vile 
wanavyoamini baadhi ya watu kwamba bundi ni ndege 
mbaya mwenye nuksi, anapolia karibu na nyumba ni 
dalili ya kutokea maafa na misiba kwenye nyumba 
hiyo, au kama vile wanavyoamini baadhi ya watu kuwa 
kuna mlio fulani wa paka anapolia usiku inakuwa ni 
uchuro. Nk. 



50 


kufanya jambo humshika ndege na 
kumrusha angani, kama ndege yule 
ataruka kuelekea upande wa kulia hapo 
huamini kuwa safari yake au jambo lake 
alilokusudia kulifanya lina kheri ndani 
yake, la kama ataruka kuelekea upande wa 
kushoto hapo huona kuwa jambo lake au 
safari yake aliyokusudia kuifanya ina nuksi 
ndani yake au itakuwa na matatizo hivyo 
hurejea na kujiepusha nayo. 

Na Mtume amebainisha hukumu ya kitendo 
hiki kvva kusema: 

‘Kurusha ndege ni shiriki.’ Ahmad 1/389. 

Na miongoni mwa mambo yanayoingia 
kwenye imani hii ya haramu yenye kwenda 
kinyume na tauhidi ni kuamini kwamba 
baadhi ya miezi ina nuksi kama vile kuacha 
kuoa kwenye mwezi wa mfungo tano, na 
kwenye masiku kama vile kuamini kuwa 
jumatano ya mwisho wa kila mwezi ni siku 
ya nuksi ya kudumu. Au namba kama vile 
13 au majina au watu wenye vilema; kama 
vile mtu anapotaka kwenda kufungua duka 



51 


lake ikatokea kwa bahati mbaya akakutana 
na kilema njiani huamua kurejea nyumbani 
kwa kuamini kuwa kukutana na kilema ni 
nuksi na mambo mengineyo mengi yenye 
kufanana na haya. 

Mambo haya yote tuliyoyataja hapa na 
mengineyo mfano wa haya ni haramu na ni 
katika shiriki, hivyo ni wajibu kwa kila 
muislamu kujiepusha nayo. 

Na Mtume amewaepusha na kuwatakasa 
hawa wote au vitu hivyo na nuksi hizi za 
uzushi kwa kusema; 

j\ (: Jta 

“Si katika sisi (Waislamu) yeyote 
atakaevifanya(bashiri) vitu kuwa na nuksi, 
(kisirani) au atakaetaka kufanyiwa 
(kubashiriwa) au mwenye kutabiri au 
kutaka kutabiriwa (na ninadhani alisema 
vilevile) mwenye kufanya uchawi au kutaka 
kufanyiwa. Attabraniy : 18/162. 

Na mwenye kuingia kwenye kitu chochote 
katika hivi tulivyovitaja basi kafara yake ni 



52 


kama ile iliyopokewa kutoka kwenye 
hadithi ya Abdallah bin Amru Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae kuwa ameseraa 
Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na 
amani ziwe juu yake kuwa; 

ij l_j jLi ? jjaii Aa > la» (Ja o jjialt AjJ j ” 

Ja.i JjSj (ji Jl i S jlis U 

Yeyote atakaerejeshwakwenye haja yake 
kutokana na kuamini tiara(nuksi, kisirani) 
basi atakuwa amemshirikisha Mwenyezi 
Mungu, akasema ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, ni nini kafara ya kitendo hicho? 
Akasema na aseme mmoja wao: 

AJj Vj tSljiJa Vj jj— la Vj V) jJ-i V " 

JJC, 

“Ewe Mwenyezi Mungu hakuna kheri 
isipokuwa ile itokayo kwako, na hakuna 
shari isipokuwa ile ulioikadiria kuwa ni 
shari, na hapana Mola apasae kuabudiwa 
kwa haki isipokuwa wewe.” Ahmad 2/220. 
Kutazamia misiba au nuksi ni tabia ya kila 
nafsi, hupungua na kuongezeka, na jinsi ya 
kuitibu tabia hii ni kutegemea kwa 



53 


Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja kwenye 
kauii ya Ibin Masoud, 

‘Hakuna yoyote kati yetu isipokuwa 
huingia kwenye nafsi yake kitu kama 
hicho,na lakini Mwenyezi Mungu 
hukiondoa kwa kutegemea kwake.’ Abou 
Daud no. 3910. 

KUAPA KWA ASIYEKUWA MWENYEZI 
MUNGU. 

Mwenyezi Mungu huapa kwa anaetaka 
katika viumbe vyake. Ama viumbe 
haiwapasi wao kuapa kwa asiyekuwa 
Mwenyezi Mungu, na kuapa ni aina moja 
wapo ya taadhima, hakuna anaestahiki 
taadhima hii isipokuwa Mwenyezi Mungu 
peke yake. Imepokewa kutoka kwa Ibin 
Omar kwenye hadithi marfuu akisema; 

l aIIa (_jL£ (j-a CjxijLjL )j) ilau <ji j n <b) (jl V) " 

’'CiamsjI j\ bib 

‘ Eleweni! Hakika Mwenyezi Mungu 
anakukatazeni kuapa kwa mababu zenu, 



54 


mwenye kuapa basi na aape kwa (jina la) 
Mwenyezi Mungu au anyamaze. Bukhariy 
Fat-hul-Baariy : 11/530. 

Na imepokewa tena kutoka kwa Ibin Omar 
kwenye hadithi marfuu kuwa; 

*' jSa 411 1 jjk .j L-ftla. y* *' 

‘Mwenye kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu huwa amemshirikisha.’ Imam 
Ahmad : 2/125. 

Amesema Mtume; 

"U* 4JUVb Lila. " 
‘mwenye kuapa kwa amana si katika 
sisi.’Abou Daud 3253. 

Haifai kuapa kwa A1 Kaaba,wala kwa 
amaana, wala kwa utukufu wala kwa 
msaada, wala kwa baraka za fulani wala 
kwa maisha ya fulani wala kwa jaha ya 
mtume wala kwa jaha ya walii fulani, wala 
kwa baba na mama wala kwa kichwa cha 
mtoto, viapo hivi vyote ni haramu na 
mwenye kuapa kwa kiapo chochote katika 
hivi tulivyo vitaja kafara yake ni kusema 



55 


ill VI 431 V -Hapana Mola apasae kuabudiwa 
kwa haki isipokuwa Allah. Kama 
ilivyopokewa kwenye hadithi sahihi 
kwamba 

VI 411 V (JjLia JjlSI j 4ila. fjk t AW 

"ill 

Mwenye kuapa akasema kwaenye kiapo 
chake ‘Naapa kwa Lata na Uzza basi na 
aseme ^1 VI 4JI V Hapana Mola apasae 
kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi 
Mungu. (Bukhariy 11/536). 

Na mfano wa mlango huu vile vile 
yanaingia baadhi ya matamko ya 
kishirikina yenye kuharamishwa ambapo 
baadhi ya waislamu huyatamka mara kwa 
mara, kama vile kusema; ‘Najilinda kwa 
Mwenyezi Mungu na kwako, mimi 
ninategemea kwa Mwenyezi Mungu na 
kwako, mimi sitegemei chochote isipokuwa 
kwa Mwenyezi Mungu na kwako.’ 

Mwenyezi Mungu ni mtegemezi 
wangu mbinguni na wewe ni mtegemezi 
wangu ardhini lau kama si Mwenyezi 



56 


Mungu na fulani 1 , mimi nimejivua (niko 
mbali) na uislamu. Vile vile kutumia ibara 
ambazo ndani yake kuna kuzitukana zama 
kama vile kusema zama hizi ni mbaya, 

saa hizi ni za nuksi, na zama hizi ni 
hadaifu, na mfano wa hayo, sababu 
kutukana zama matusi yake yanarejea kwa 
Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndie 
aliyeziumba zama. Na vile vile kujiita kwa 
majina yenye kuabudiwa asiyekuwa 
Mwenyezi Mungu kama vile kujiita Abdul 
masiihi (mja wa masihi), na Abdul Nnabiy 
(mja wa Nabii), Abdul Rasuul (mja wa 
Mtume), Abdul Hussaini (mja wa 
Hussaini). 

Na katika ibara za kileo 
zinazokwenda kinyume na tauhidi ambazo 
hutumika kwa wingi, ni kama vile kusema 
usoshalisti wa kiislamu, Demokrasia ya 


' Usahihi ni kusema lau kama si Mwenyezi Mungu 
kisha fulani. 



57 


kiislamu, matakwa ya wananchi ndio 
matakwa ya Mwenyezi Mungu, Dini ni ya 
Mwenyezi Mungu na nchi ni ya wote, kwa 
jina la Uarabu, kwa jina la mapinduzi! 

Na ni katika haramu vile vile 
kutumia matamshi kama m fa line wa 
wafalme, kadhi wa makadhi, kwa kiumbe, 
au kutumia tamko la sayid (bwana) kwa 
mtu mnaafiki, au kafiri, iwe kwa lugha ya 
kiarabu au lugha nyingine yoyote ile. 

Kutumia herufi ya ‘lau’ ambayo 
hujulisha ghadhabu, majuto na masikitiko 
na ambayo hufungua amali ya shetani, au 
kusema Ewe Mola nisamehe kama 
‘unataka.’ Kwa maelezo zaidi, soma kamusi 
ya matamko yaliokatazwa - ya Sheikh Bakri 
Abou Zaid. 



58 


KUKAA NA WANAAFIKIAU WATU 
WAOVUNA KUWAFANYA NDIO 
MARAFIKIWA KUSII1RIKIANA NAO. 


Watu wengi hasa wale ambao imani 
zao hazijathibiti sawa sawa kwenye nyoyo 
zao hupenda kukaa na watu waovu na 
mafasiki, sio hilo tu bali hata wakati 
mwingine hukaa na wale watu wenye 
kuitukana dini na sheria za Mwenyezi 
Mungu na kuicheza shere dini yake na 
vipenzi vyake. Bila shaka kitendo hiki ni 
kitendo cha haramu na ni kuutukana 
uislamu. Mwenyezi Mungu anasema: 


bti (jUaluilt Cot j a 

Jl *jS2t A_a '(5 j£a 11 Jau A*Jj 


“Na (wewe muislamu kama kweli muislamu 
si munafiki) unapowaona wale 
wanaozungumza (kuzikadhibisha) aya zetu, 
basi jitenge nao (wende zako) mpaka 
wazungumze maneno mengine. 



59 


Na kanra shetani akikusahaulisha (ukakaa 
nao, na hali wamo katika mazungumzo 
haya) basi baada ya kutanabahi usikae 
pamoja nao(hawa) watu madhalimu.” aiah- 

Aam : 68. 

Haifai kabisa kukaa pamoja nao watu 
hawa wala kuingiliana nao wanapokuwa 
katika hali hii, hata kama watakuwa ni 
jamaa zako wa karibu kupita kiasi, au hata 
kama wataonyesha kukufanyia upole na 
kuwa tamu ndimi zao kwako, isipokuwa 
unaweza kuingiliana nao ikiwa tu unataka 
kuwalingania au kuzijibu batili zao au 
kupinga mambo yao, ama kuridhika na 
mambo yao na kuyanyamazia hii haifai 
kabisa.Mwenyezi Mungu anasema: 

r J-2I o* V ua oik d* > 



“Basi mkiwa radhi nao nyinyi (ndio nini 
maadamu Mwenyezi Mungu hakuwapa 
radhi?) basi Mwenyezi Mungu hawi radhi 
na watu wavunjao amri.” At-Tawba : 96 



60 


KUACHA UTULIVU KWENYE SALA. 

Uovu mkubwa wa wizi ni kuiba sala. 
Amesema Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake: 

Lj 1 (3— 4 (jjiLill i^uii " 

j»_lj V : JlS 4£sUa uLSj 

"lAJja-ui Vj 

“Muovu mkubwa wa watu kwa wizi ni yule 
mwenye kuiba kwenye sala yake, wakasema 
(maswahaba); ‘Ewe mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu vipi mtu ataiba kwenye sala yake? 
Akasema Mtume: 

“Haikamilishi rukuu yake wala sijida 
yake.” Imamu Ahmad 5/310. 

Hakika kuacha utulivu na 
kutokutulia mgongo kwenye rukuu na 
kusujudu na kutousimamisha sawa sawa 
baada ya kuinuka kutoka kwenye rukuu, na 
kutoutuliza sawa sawa kwenye kikao baina 
sijida mbili, hayo yote ni mashuhuri na 
mambo yenye kuonekana mara kwa mara 
kutoka kwa watu wengi wenye kusali, kiasi 



61 


kwamba inakaribia kutopatikana msikiti 
wowote ila ndani yake huwa kuna watu 
kama hawa wasiotulia kwenye sala zao. 
Elewa kuwa kupatikana utulivu kwenye 
sala ni nguzo mojawapo miongoni mwa 
nguzo za sala, na sala haikamiliki na kusihi 
bila kupatikana utulivu, na jambo hili ni la 
hatari mno! Amesema Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake: 

<j-± is V " 

* ' 

“Haijuzu sala ya mtu mpaka aunyooshe 
mgongo wake (sawa sawa) kwenye rukuu 
na sujudi.” Abou Daud 1/533. 

Bila shaka huu ni uovu na mwenye kufanya 
kitendo hiki anastahili kukemewa na 
kuonywa. 

Imepokewa kutoka kwa Abi Abdullah 
Al-Ash-aariy akisema; 

4_LiUa ^ ^ Jj-oi j u " 

9 jJijj J-SjJ Ja-ai i cr L-aJ ^ Ja.j 

ljU liA Jki tliU QjjjI 



62 


Laj) tfjj ljIjJLII jiL La£ 4J&tua jlL iou 4l« jj& 

V) JiL} V jQj tfr 4 

"4_k. ^Ujju i 31 a 2 (jjjjjiUtj $ jaU) 
(Siku moja) Mtume aliwasalisha 
inaswahaba wake, kisha (akageuka) na 
kukaa pamoja nao kwenye kundi, kisha 
akaingia mtu mmoja akasimama akasali 
ikawa anarukuu na kudonoa kwenye sijida 
yake, akasema Mtume; 

“Mna muona mtu huyu? Atakae kufa 
katika hali hii hufa kwenye mila (dini) 
isiyokuwa mila ya Muhammad, anadonoa 
kwenye sala yake kama vile kunguru 
anavyodonoa kwenye damu, hakika mfano 
wa yule ambae hurukuu na kudonoa 
kwenye sijida yake ni kama vile mtu 
mwenye njaa ambae hali isipokuwa tende 
moja au tende mbiii, vipi zitamtosheleza ?” 
Ibin Khuzaima 1/332. 

Na imepokewa kutoka kwa Zaid bin 
Wahabiy akisema; ‘(siku moja) Hudhaifa 
alimuona mtu mmoja akisali, ikawa 
hakamilishi rukuu yake, wala sijida yake), 



63 


akasema Hudhaifa (kumwambia yule mtu) 
bado hujasali, Iau kama utakufa, basi 
utakufa kwenye fitra (dini) isiyokuwa fitra 
ile aliyomuumba nayo Mwenyezi Mungu 
Muhammad.’ Yaani utakufa katika dini 
isiyokuwa dini ile aliyomtuma Mwenyezi 
Mungu Mtume wake Muhammad. 

Bukhariy 2/274. 

Hivyo basi inatakiwa kwa yule mwenye 
kuacha utulivu kwenye sala atakapojua 
hukumu yake basi na airejee tena sala ya 
faradhi ya wakati ule aIionao,na atubu kwa 
Mwenyezi Mungu kwa yale yaliyopita, na 
wala si lazima kwake kuzirejea sala zote 
zili$>pita ambazo alizisali kwa njia hii. 
Kama iliVyopokewa kwenye hadithi: 

« Jusj dill 

“Rejea tena ukasali kwa sababu wewe bado 
hujasali.” 



64 


KUFANYA MCHEZO NA HARAKATI 
ZISIZOKUWA NA MAANA KWENYE 
SALA. 

Haya ni maafa, na watu wengi wenye kusali 
hawasalimiki na maafa haya kwa kule 
kutokunyenyekea kwao kauli ya Mwenyezi 
Mungu isemayo: 

“Na simameni kwa unyenyekevu katika 
kumuabudu Mwenyezi Mungu.” A1 
Baqarah : 238. 

Na kauli ya Mwenyezi Mungu: 

“Hakika wamefuzu waislamu ambao katika 
sala zao huwa ni wanyenyekevu.” 

A1 Muuminun : 1-2 

Na alipoulizwa Mtume kuhusu 
kuweka vizuri mchanga wakati mtu 
anapokuwa kwenye sujudi, akajibu kwa 
kusema: 



65 


5-&Li Xii Ci l£ (jLj fj Lsii CjJ) j ^e-JULaJ V" 

M ^uaaJ) Ajjjuu 

“Usiufute na hali ya kuwa wewe umo ndani 
ya sala, kama huna budi kufanya hivyo basi 
ni kusawazisha kijiwe mara moja.” Abou 
Baud 1/571. 

Na wanazuoni wengi wanasema 
kwamba harakati nyingi zenye kufuatana 
kwa mfululizo bila ya kuwa na sababu au 
haja ya maana hupelekea kubatilika kwa 
sala, vipi watu hawa wenye kufanya mchezo 
kwenye sala zao, hali ya kuwa wamesimama 
mbele ya Mwenyezi Mungu?! Utaona huyu 
akiangalia kwenye saa yake, au kurekebisha 
nguo yake au kukata kucha za vidole vyake 
kwa meno, au kuzuia pua yake kwa mkono 
na kutupa macho yake huku na huko au 
kuangalia mbinguni wala haogopi 
kukwapuliwa macho yake, au na kuibiwa 
sala yake na shetani!! 



66 


MAAMUMA KUMTANGULIA IMAMU 
WAKE KWENYE SALA KWA KUSUDI. 

Tabia ya binaadamu siku zote ni kuwa na 
pupa na haraka. Mwenyezi Mungu 
anasema: 

“Kwani mwanaadamu ni mwenye pupa 
(kutaka jambo).” Bani Israail: 11. 

Na amesema Mtume: 

“Kufanya mambo kwa utulivu kunatokana 
na Mwenyezi Mungu,na kufanya mambo 
kwa haraka haraka kunatokana na 
shetani.” A1 Baihakiy 10/104. 

Mara nyingi huona mtu akiwa 
kwenye sala ya jamaa idadi ya wenye kusali 
wakiwa pembeni yake, kuliani kwake na 
kushotoni, bali wakati mwingine mtu 
anaweza kujiona ndani ya nafsi yake jinsi 
anavyoshindana na Imamu kwenye rukuu 
au sujudi au kwenye takbira za kuhama 
kwenye vikao mbali mbali vya sala, na hata 



67 


wakati mwingine utaona jinsi 
wanavyompita Imamu. Japo kama kitendo 
hiki kinaonekana kutokuwa na umuhimu 
mkubwa mbele ya watu wengi. Lakini 
Mtume amekikemea vikali sana kwa 
kusema: 

^ " 

/'jUa. <>tij <+u\j 

“Hivi haogopi yule mwenye kuinua kichwa 
chake kabla ya Imamu kwamba (huenda) 
Mw^nyezi Mungu akakibadilisha kichwa 
chake na kuwa kichwa cha punda?” 
Muslim 1/320-321. 

Kama ikiwa mwenye kusali anatakiwa 
kuijia sala kwa unyenyekevu na utulivu 
mkubwa, vipi basi itakuwa hali kwenye sala 
yenyewe? Haitokuwa huko ndiko kwenye 
kutakiwa utulivu na unyenyekevu wa hali 
yajuu? 

Inaweza kuwachanganya baadhi ya 
watu kwa kule kuogopa kumtangulia 
imamu wakaamua kujichelewesha nae, na 
wajue kwamba wanazuoni wengi 



68 


Mwenyezi Mungu awarehemu wameweka 
kipimo kizuri kwenye suala hili, nacho ni 
kwamba, inapaswa maamuma kuanza 
harakati zake mara tu inapokatika takbira 
ya imamu, pindi inapoisha (ra) ya 
ALLAHU AKBAR. Hapo maamuma 
huanza mara moja harakati zake za 
kumfuata Imamu. Hatangulii zaidi ya hapo 
wala kuchelewa, na kwa hali hiyo 
hupangika mambo. 

Na walikuwa maswahaba wa Mtume, 
Mwenyezi Mungu awe radhi nao 
wakijihadhari sana na kumtangulia Mtume 
kwenye sala hapa anahadithia mmoja wao 
nae ni AI Baraau bin Aazib Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae, anasema kwamba: 
“walikuwa wakisali nyuma ya Mtume na 
anapoinua kichwa chake kutoka kwenye 
rukuu, sijapata kumuona mtu yoyote 
akiupinda mgongo wake kwa kusujudu 
mpaka pale atakapoweka Mtume paji lake 
la uso kwenye ardhi kusujudu, ndipo 



69 


huanguka (hufuatia) walioko nyuma yake 
kwa kusujudu.”Muslim no. 474. 

Na muda alipokuwa Mtume mtu nizima 
(kuanza kuzeeka) ikawa kuna aina fulani ya 
uzito kwenye mwili wake na kwenye 
harakati zake, baadhi ya wenye kusali 
nyuma yake wakawa wanamzindua kama 
katika njia ya kumfanyia haraka kwenye 
harakati zake, akawageukia Mtume na 
kuwaambia: 

£ jSjjl j (jj ij5j_uu £ Cl- iAj (j-l] (JjjLUI Lj '' 


“Enyi watu mimi nimekuwa mzito, basi 
msinitangulie kwenye rukuu na sujudi.” 
Bayhakii 2/93. 

Ni juu ya Imamu kufuata sunna 
kwenye takbira anapokuwa kwenye sala 
nayo ni kama ilivyokuja kwenye hadithi ya 
Abi Huraira Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae; kuwa 


Jj-wj ojjjA 

fjj j.' 6^1 1 Ajic- 



70 


‘4—ij fi *^J 

<j_ia. jfiLij c 14 .-}>rtttj jj-Ia. l^_l£ o^LuaJl ^j-3 til!j JjlL 

" i*j cjjlnll <3* 

‘Alikuwa Mtume akileta takbira wakati 
anaposimama kusali, kisha huleta takbira 
wakati anaporukuu, kisha husema 
“Samiallahu Liman hamidah” wakati 
anapoinua mgongo wake kutoka kwenye 
rukuu, kisha husema hali ya kuwa 
amesimama “rabbanaa walakal hamdu. 
Kisha huleta takbira wakati anapoanguka 
chini kusujudu, kisha huleta takbiira 
wakati anapoinua kichwa chake kutoka 
kwenye sijida, kisha huleta takbira wakati 
anaposujudu tena mara ya pili, na kisha 
huleta takbira wakati anapoinua kichwa 
chake, kisha hufanya hivi kwenye sala yote 
mpaka atakapomaliza, Na huleta takbira 
wakati anaposimama baada ya kumaliza 
rakaa mbili za mwanzo. 

Anapozifanya Imamu takbira zake kwa 
utulivu na zenye kufuatana na kuambatana 



71 


na harakati zake humfanya maamuma 
kuwa na pupa ya kufuata na kushikamana 
na namna iliyotajwa hapo nyuma, hivyo 
hutengemaa mambo ya maamuma kwenye 
sala yao. 



72 


KUIENDEA MISDCITI KWA YULE 
ALIYEKULA KITUNGUU MAJIAU 
THAUMU AU KITU CHENYE HARUFU 
MBAYA. 


Mwenyezi Mungu anasema: 

“Enyi wanaadamu! Chukueni mapambo 

yenu wakati wa kila sala.” A1 Aaraaf: 31. 1 
Amesema Mtume: 

ji Ujj Jsi jfluij Aok- Aiil jLa <&) j Jl5 *' 
M Ajjj V» ftjl j JjjxJi Jli jj LUjjaulfi Sluaj 

“Mwenye kula kitunguu thaumu au 
kitunguu maji basi ajitenge nasi, au 
akasema na ajitenge na msikiti wetu na 
akae nyumbani kwake.” Bukhariy 2/339. 

Na kwenye mapokezi mengine ya muslim; 
U-l a^A (j-tjij 5ti J$i t> " 

jjj Alo (5 jby U-» ^ jljj A££LJl 


'Yaani nendeni msikitini na nguo nzuri.. 







73 


“Mwenye kula kitunguu maji na kitunguu 
thaumu na karaathi (namna ya kitunguu 
kidogo) basi na asiukaribie msikiti wetu, 
kwa sababu malaika wanaudhika na yale 
anayoudhika nayo binadamu.” Muslim 1/395. 
Siku moja Omar bin Khataab alikuwa 
akiwahutubia watu siku ya Ijumaa akasema 
kwenye khutuba yake: ‘Kisha enyi watu 
mnakula miti hii miwili, nami sioni 
isipokuwa ni yenye kuchukiza, hivi 
vitunguu maji na thaumu hakika 
nimemuona Mtume wa Mwenyezi Mungu 
anapoipata (hisi) harufu yake kutoka kwa 
mtu yeyote msikitini huamrisha mtu yule 
akatolewa kwenye bakii (yaani hutolewa nje 
ya msikiti), basi mwenye kuila na aiue 
(harufu yake) kwa kuipika.’ Muslim 1/396. 
(Pia rejea kitabu sifa ya sala ya Mtume cha 
AlBaaniy 131). 

Na inaingia kwenye hukumu hii vile 
vile wale wenye kuingia msikitini moja kwa 
moja baada ya kutoka kazini na huku 
harufu mbaya zikitoka kwenye 



74 


makwapa yao na soksi zao. Mbaya kuliko 
hili ni wale wavutaji wa sigara ambao 
huvuta sigara hali ya kuwa ni haramu kisha 
wakaingia misikitini na kuwaudhi waja wa 
Mwenyezi Mungu miongoni mwa malaika 
na wenye kusali. 



75 


UZINIFU. 

Kwa vile makusudio na malengo ya sheria 
ya kiislamu ni kulinda heshima na 
kuhifadhi kizazi, kwa sababu hiyo basi 
imeharimisha zinaa. Mwenyezi Mungu 
anasema: 

“Wala msikaribie zinaa , hakika hiyo 
(zinaa) ni uchafu (mkubwa) na ni njia 
mbaya (kabisa)” Israa : 32. 

Si hivyo tu, bali sheria ya kiislamu 
imefunga njia zote zenye kupelekea kwenye 
mambo ya zinaa kwa kuamrisha kuvaa 
hijabu na kufumba macho na kuharamisha 
kukaa faragha baina ya mwanamke na 
mwanamume wa kando na mambo 
mengineyo, Mzinifu aliyeoa au kuolewa 
huadhibiwa kwa adhabu kali, ambayo ni 
kupigwa kwa mawe mpaka kifo, ili apate 
kuonja ubaya wa uovu wake, na ipate 
uchungu kila sehemu ya mwili wake kama 
vile ulivyostarehe kwenye haramu. Ama 



76 


yule mzinifu ambae hajaolewa (haja pata 
kuingiliwa kwa ndoa ya kisheria iliyo 
sahihi) yeye atapigwa bakora kwa idadi 
kubwa iliyopokewa kwenye sheria ambapo 
ni kupigwa bakora mia moja pamoja na 
kufedheheshwa kwa kuhudhuria adhabu 
yake kundi la waislamu ili iwe ni adhabu 
kwake na hizaya, na kisha atatolewa nje ya 
mji na kupelekwa mji mwingine nje ya ule 
aliofanyia uovu wake kwa muda wa mwaka 
mmoja kamili. 

Na adhabu ya mume na mke mzinifu 
kwenye barazakhi ni kwamba watakuwa 
kwenye tanuri ambapo juu yake tanuri hilo 
kutakuwa ni kwembamba na chini yake 
kutakuwa ni kupana. Kisha watakokewa 
mo to chini ya tanuri hilo nao wakiwa humo 
hali ya kuwa wako uchi, pindi 
watakapokokewa moto huo watapiga kelele 
na kuja juu mpaka wakaribie kutoka nje. 
Na unapozimwa moto huo hurejea tena 
ndani, na wataendelea kuishi kwenye 
adhabu hii mpaka kitakaposimama kiama. 



77 


Na mambo huwa mabaya zaidi kwa 
yule mtu mwenye kudumu kwenye zinaa 
pamoja na kuwa na umri mkubwa wa uzee 
na kukaribia kuingia kaburini na Mwenyezi 
Mungu humuachia muda tu aendelee 
kwenye uchafu wake. Imepokewa kutoka 
kwa Abi Huraira kwenye hadithi marfuu; 
j-kL Vj V " 

JjLc-j cJii p\j jjj-ui 

" jjSIum 

‘Watu watatu Mwenyezi Mungu 
hatozungumza nao siku ya kiama na wala 
hatowatakasa na wala hatowaangalia na 
watakuwa na adhabu kali kabisa iumizayo 
(mzee mwenye kuzini, na mfalme muongo 
na fakiri mwenye kiburi).’ Muslim 1/102-103. 

Na machumo ya shari zafirti ni mahari ya 
malaya nayo ni ujira anaolipwa malaya 
baada ya zinaa, na mzinifu mwenye kuishi 
kwa kutegemea utupu wake ni haramu 
kwake kujibiwa dua wakati inapofunguliwa 
milango ya mbingu kwenye nusu ya usiku.” 
(Rejea Sahihul Jaamiy Hadithi no. 2971). 



78 


Kwa hiyo basi ni lazima ieleweke kuwa 
matatizo ya ufakiri na umasikini sio udhuru 
unaokubaliwa kisheria kiasi cha kumfanya 
mtu kuchupa mipaka ya Mwenyezi Mungu. 
Na kwenye zama zetu za leo milango yote ya 
mambo machafu ya zinaa imefunguliwa, na 
shetani amezirahisisha njia za vitimbi vyake 
na vitimbi vya marafiki zake, na akafuatwa 
na waasi na watu waovu. Kutembea uchi 
kwa wanawake bila kuvaa mavazi ya sitara 
na kujipamba, kumeenea kila sehemu. 
Kumeenea uhuru vva macho kuangaiia 
mambo ya haramu, kuchanganyika 
wanawake na wanaume wa kando imekuwa 
ni jambo la kawaida. Magazeti ya matusi na 
fllamu za mambo machafu zimeenea kila 
pande. zimeongezeka safari za kwenda 
kwenye miji ya uovu, madanguro, biashara 
ya umalaya imeshamiri na kuenea kila 
pande, vitendo vya ubakaji vimekuwa vingi 
na hatimae kuongezeka idadi ya watoto wa 
haramu na kutoa mimba 



79 


Mola wetu! Tunakuomba rehema 
zako na upole wako na sitara yako na ulinzi 
kutoka kwako, wenye kutulinda na mambo 
machafu. Tunakuomba ututakase nyoyo 
zetu na uzilinde tupu zetu na ujaalie baina 
yetu na haramu ukuta na kizuizi chenye 
kuzuia. 



80 


L1WATI (UFERAJD. 

Madhambi ya watu wa Luti yalikuwa ni 
kuingiliana wanaume kwa wanaume 
(kuflrana), Mwenyezi Mungu 

anasema: 

^ SAx m La 4 ft,!) (jjjtSl Jli j) Lla^l j ^ 

(jjaJLijj JIajJI 0Jjiil fiiii (jxJUJl ty* i^A 1$j 

^ ojjLj j JauJ) 

“Na (wakumbushe Nabii) luti alipowaambia 
watu wake; ‘Bila shaka nyinyi mnafanya 
uovu (ambao) hakuna yoyote 
aliyekutangulieni, kwa (uovu) huo katika 
walimwengu. Je mnawaendea wanaume, na 
mnawakatia njia (watu kwa kuwaua na 
kuwanyang’anya njiani) na mnafanya 
maovu katika mikusanyiko yenu?” A1 
Ankabuut: 28-29. 

Na kutokana na uovu na ubaya uliopita 
kiasi wa dhambi hii na uhatari wake, 
Mwenyezi Mungu aliwaadhibu wale wenye 
kuifanya kwa adhabu za aina nne kwa mara 



81 


moja ambapo hajawahi kuwaadhibu kvva 
pamoja adhabu hizo watu wa aina yoyote 
kabla yao. Kwanza Mwenyezi Mungu 
aliyapofua macho yao na akaigeuza ardhi 
na kuwa chini juu, juu chini, 
akawateremshia mvua ya changarawe za 
udongo mgumu wa motoni uliokamatana na 
akawapelekea ukelele mkali wa kutisha. 
Kwa hiyo hukumu ya kitendo hiki kiovu 
kwenye sheria yetu ya kiislamu kulingana 
na kauli yenye nguvu ya wanazuoni wetu ni 
kuuawa kwa upanga ili iwe ni adhabu kwa 
mfanyaji na mfanywaji (yaani mfiraji na 
yule mwenye kufirwa). Pindi itakapokuwa 
kitendo hiki kimefanyika kwa ridhaa na 
uchaguzi wa mtu bila kulazimishwa au 
kutumia nguvu. 

Imepokewa kutoka kwa Ibin Abbas kwenye 
hadithi marfuu; 

Jet kl\ ) jIjflLS iajJ ^j-2 JJ-«u o j " 



82 


‘Mtakaemkuta akifanya kitendo cha watu 
wa Luti, basi muueni mfanyaji na 
mfanywaji.’ Imam Ahmad 1/300. 

Na mambo yanayotokea kwenye 
miaka hii miongoni mwa tauni na aina 
mbali mbali za magonjwa ambayo 
hayajawahi kutokea kwa mababu zetu 
waliopita kama vile ugonjwa wa ukimwi 
wenye kuangamiza mamilioni ya watu ni 
kwa sababu ya kuenea mambo machafu. Na 
hii inaonyesha hekima fulani kutoka 
kwenye hekima za Mwenyezi Mungu kwa 
kule kuichagua kwake adhabu hii yenye 
kuumiza na kuangamiza. 



83 


MWANAMKE KUMNYIMA UNYUMBA 
MTJMEWE BILA YA KUWA NA 
UDHURU WA KISHERIA. 

Imepokewa kutoka kwa Abii 
Huraira Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kutoka kwa Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake kwamba aniesema: 

(jLiJaC. C» 1 _j 3 CLuii ^2} Aji I jj " 

“Pindi mwanamume anapomwita mkewe 
kitandani kisha akakataa mwanamke 
(kujibu wito huo) na akalala mumewe usiku 
huo hali ya kuwa amemkasirikia, basi 
malaika humlaani mwanamke huyo mpaka 
kutakapopambazuka.” Bukhariy (Angalia 
Fathul Baariy. 6/314. 

Kunapotokea kutokuelewana na ugomvi 
baina ya mke na mume, wengi katika 
wanawake huwaadhibu waume zao kwa 
kuwanyima haki zao za unyumba. Kitendo 
hiki husababisha kutokea ufisadi mkubwa 
kwa waume, kama vile mume kuingia 
kwenye vitendo vya haramu kwa kuzini nje 



84 


ya ndoa, na wakati mwingine mam bo huwa 
mabaya kwa mwanamke huyo hasa pale 
anapofikia mu me kuchukua uamuzi wa 
kuoa mke mwingine zaidi juu yake. 

Kwa hiyo ni wajibu kwa mke kufanya 
haraka kuujibu mwito wa mumewe pindi 
anapotakiwa. Kwa ajili ya kufuata na 
kunyenyekea kauli ya Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake, isemayo: 

OjLS a)j J ja\ J *J IftJ |j) " 

“Pindi mwanamume anapomwita mkewe 
kwenda kitandani ni wajibu kuujibu mwito 
huo hata kama (Mwanamke huyo) atakuwa 
juu ya mgongo wa ngamia.” Zawaidul 
Bazaar 2/181. 

Na juu ya murae kuchunga na kuangalia 
hali ya mkewe kama vile anapokuwa mkewe 
mgonjwa, au mja mzito au mwenye 
matatizo ili yapate kudumu kati yao 
maafikiano na mapenzi na kutoingia 
kwenye magomvi. 



85 


MWANAMKE KUTAKA TALAKA KWA 
MUMEWE BILA YA KLAVA NA SABABU 
ZA KISHERIA. 

Wanawake wengi huwa na pupa na haraka 
ya kuomba talaka kutoka kwa waume zao 
pindi zinapotokea tofauti ndogo ndogo kati 
yao. Au kuomba talaka ikiwa mume 
hakumpa kitu fulani anachotaka kutoka 
kwenye mali. Wakati mwingine 
hushawishiwa kufanya hivyo na baadhi ya 
jamaa zao wa karibu au majirani zao 
waovu au mashoga zao. Na hatimae 
huamua mwanamke huyo kumkabili 
mum ewe kwa kumtolea maneno machafu 
yenye kuchukiza na kuchochea ghadhabu 
kama vile kumwambia mumewe; ‘Kama 
wewe ni mwanamume kweli hebu nipe 
talaka yangu tuone!’ 

Kama inavyojulikana kitendo cha kutoa 
talaka husababisha kutokea ufisadi 
mkubwa nyuma yake, kama vile kutengana 
familia na kupotea watoto. 



86 


Hali hii humpelekea mwanamke kuja 
kujuta baadae wakati ambapo majuto 
huwa hayafai tena. Na kwa sababu hii basi 
na nyinginezo, ndipo unapoonekana na 
kudhihirika utukufu na hekima za sheria za 
kiislamu pale ilipokuja na sheria yenye 
kumkataza mwanamke kuomba talaka 
kutoka kwa mumewe bila ya kuwa na 
sababu ya msingi yenye kukubalika kisheria 
na yenye maana. 

Imepokewa kutoka kwa Thaubani 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae kwenye 
hadithi marfuu kwamba; 

La jj_£ (j_a 1$ >JJ LjLui oi jaI Lui " 

‘Mwanamke yoyote aliyemuomba talaka 
mumewe bila ya kuwa na tatizo basi ni 
haramu kwake (kuipata) harufu ya pepo.’ 
Ahmad 5/277. 

Na kutoka kwa Uqba bin Aamir Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae amesema; 

CitiSlid) (JA Cilc jjiaJlj ljUlLLuJI ^jl" 



87 


‘Hakika wale wanawake wenye kujiachisha 
na kujitoa (kwa waume zao) hao ndio 
wanafiki.’ Tabrani 17/339. 

Lau kama ataomba talaka kutoka 
kwa mumewe kutokana na sababu za 
kisheria, kama vile mume kuwa hasali, au 
mlevi au kuwa anatumia madawa ya 
kulevya, au kuwa anamlazimisha kwa 
nguvu kufanya mambo yaliyoharamishwa 
kisheria au kuwa anamdhulumu kwa 
kumuadhibu au kuwa anamnyima haki 
zake kisheria, na mfano wa hayo; na wakati 
huo ikawa nasaha hazifai tena, na 
mapatanisho hayakuleta faida yoyote, kwa 
hali hii basi kama mwanamke ataomba 
talaka yake kwa ajili ya kutaka kuinusuru 
na kuilinda dini yake huwa hana makosa 
mbele ya Mola wake na wakati huo tena 
huwa inajuzu kwake kisheria kuomba 
talaka. 



88 


DHIHARI -IKUMWITA MKEO MAMA 
YAKO) 

Miongoni mwa matamshi ya kijahilia 
(kipagani) yalioenea kwenye umma huu ni 
kuingia kwenye dhihari nako ni kama vile 
mu me kumwambia mkewe; ‘Wewe kwangu 


inimi ni kama mgongo wa mama yangu au 
dada yangu.’ Na mfano wa matamshi kama 
hayo ambayo sheria ya kiislamu 
umeyachukia kutokana na kuwapo ndani 
yake dhuluma kwa mwanamke, na 


Mwenyezi Mungu ameyaeleza kwa kusema: 
0} ft g (j-A L-* a 3* 

b-i \jZU bjJjSa -(4-a j vi fWJ 


4 jj* 'JU b!j Ijjjj 


“Wale miongoni mwenu wawaitao wake zao 
mama zao (kwa hivyo wakajiepusha nao 
wasiwaingilie wala wasiwape ruhusa 
kuolewa na waume wengine) hao si mama 
zao, hawakuwa mama zao ila wale 
waliowazaa, wanasema neno baya na la 



89 


uongo na Mwenyezi Mungu ni mwenye 
msamaha na mwenye maghufira.” 

AI Mujaadala : 2 

Na sheria ya kiislamu kwa kuona 
uzito wa jambo hili ukaweka kafara nzito 
sawa sawa na kafara ya mtu mwenye 
kumuingilia mkewe kwenye mchana wa 
Ramadhani. Na haifai kwa mwenye 
kumwambia mkewe wewe ni kama mama 
yangu kumuingilia mkewe isipokuwa baada 
ya kuleta kafara. Akasema Mwenyezi 
Mungu: 


1 jiU LcJ f-j jv frS Ll uj (j-a cjjjaUoj } 

4_Utj (jjiaC .jj LLillajj (j\ JjS (jA 4a3j 

(JjJuLjlLj jj .ILaj (jlaS jjja ^jjlaau Laj 
1 u5 iua ^ladali CuiUaaj (j! JoS 


(jjjiUSlJj jQA JjIa i£LJjj AIjjjijj <Q]Lj I jlajjJ dfr 


“Na wale wawaitao wake zao mama zao, 
kisha wakarudia katika yale waliyoyasema 
(wakataka kuwarejea wake zao kama 
kidesturi ya mke na mume) basi wampe 



90 


mtumwa uhuru kabla ya kugusana, 
mnapewa maonyo kwa haya, na Mwenyezi 
Mungu anajua (yote) mnayoyatenda. Na 
asiyepata (mtumwa) basi afunge saumu ya 
miezi miwili mfuiulizo kabla ya kugusana, 
na asiyeweza basi awalishe maskini sitini 
(kiia maskini kibaba kimoja cha chakula 
kinacholiwa mahala hapo) (mumeambiwa) 
haya ili mumuamini Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake, na hiyo ni mipaka ya 
Mwenyezi mungu (msipindukie); na kwa 
makafiri iko adhabu iumizayo.” 

A1 Mujadala :3-4 



91 


KIJMUINGIL1A MKE AKIWA KWENYE 
HEDHI. 


Mwenyezi Mungu anasema: 
f UuuJt IjJjfclS ^ 31 jA iJs jj ^j> al l ££> ^ 

» ; % « ^ ^ tv' * " St 1 

! ir*- ti* JiJ** *J L ^V - ^ ' 


“Na wanakuuliza juu ya hedhi, waambie 
huo ni uchafu, basi jitengeni na wanawake 
wakati wa hedhi (zao) wala msiwakaribie 
mpaka watwaharike.” AI Baqarat: 222. 
Wala haifai kumuingilia mwanamke kipindi 
hiki mpaka 

atakapooga baada ya kutwaharika; kwa 
ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu : 



“Wakisha kutahirika basi waendeeni katika 
pale alipokuamrisheni Mwenyezi Mungu.” 
Al Baqarat: 222. 

Na vile vile Mtume amezungumzia ubaya 
wa maasi haya pale aliposema: 

AJL2 LJaIS j\ UjjJ (ji J\ UiajlA (jA " 

" AAJ>-a Jjji Uj 



92 


“Mwenye kumuendea (kumuingilia) 
mwanamke akiwa kwenye hedhi, au 
akamuendea (akamuingilia) kwenye tupu 
yake ya nyuma au akamuendea kuhani 
(mtabiri, mpiga ramli) basi atakuwa 
ameyakufuru yale yote aliyoteremshiwa 
Muhammad.” Tirmidhiy 1/243. 

Mwenye kufanya kitendo hiki kwa 
bahati mbaya, kwa ujinga bila kukusudia 
na hali ya kuwa hajui hukumu yake basi 
huyo hana makosa. Ama yule mwenye 
kufanya kitendo hiki kwa kusudi hali ya 
kuwa anajua hukumu yake, basi atapaswa 
kutoa kafara kama walivyokwenda baadhi 
ya wanazuoni , na kafara yake huwa ni 
dinari moja au nusu dinari. 

Wanazuoni wameenda kwa kusema ana 
uhuru wa kuchagua kati ya kutoa dinari 
moja au nusu dinari. Na wengine wakasema 
kwamba kama atamuingilia mkewe mwanzo 
wa hedhi kwenye mbubujiko wa damu, 
hapo atapaswa kutoa dinari, na kama 
atamuingilia mwisho wa damu pindi 



93 


unapopungua mbubujiko wake au kabla 
hajaoga na kutwaharika na hedhi atapaswa 
kutoa nusu dinari. 

Na dinari moja kwa makadirio ya kawaida 
ni sawa na gramu 2.25 za dhahabu. Atatoa 
sadaka hizo dhahabu au atatoa fedha zenye 

thamani ya kiwango hicho cha dhahabu 1 . 


' Na sahihi ni kuwa mwenye kufanya kitendo hiki ana 
uhuru wa kuchagua, aidha kutoa dinari au nusu dinari, 
sawa iwe amefanya kitendo hiki mwanzo wa hedhi au 
mwisho wa hedhi. Ibin Bazi. 



94 


KUMUINGILIA MKE K\VA NYUMA 
‘KWENYE TUPU YA NYUMA.’ 

Baadhi ya watu wasiokuwa na tabia ya 
kawaida, dhaifu wa imani huwa hawajizuii 
na matamanio ya nafsi zao, hatimae 
huwaingilia wake zao kwenye tupu zao za 
nyuma (kwenye sehemu ya kutolea haja 
kubwa). Kitendo hiki ni katika madhambi 
makubwa, na Mtume amemlaani kila yule 
mwenye kufanya kitendo hiki. Imepokewa 
kutoka kwa Abi Huraira Mwenyezi Mungu 
awe radhi nae kwamba: 

"LAjjJ <j* (j-A 0-* " 

“Amelaaniwa yule mwenye kumuingilia 
mkewe kwenye tupu yake ya nyuma.” 

Imam Ahmad 2/479. 

Si haya tu bali pia Mtume aniesem 

jj&S i—i&lS ji lA jjJ fjk si jjj) ji Luaila. ^ji " 

" J jii Laj 

“Mwenye kumuendea (kumuingilia) 
mwanarnke akiwa kwenye hedhi , au 
kumuendea (kumuingilia) kwenye 



95 


tupu yake ya nyuma au akamuendea 
kuhani (mtabiri, mpiga ramli) huwa 
ameyakufuru yale yote aliyoteremshiwa 
Muhammad.” Tirmidhiy : 1/243. 

Pamoja na kwamba wake wengi 
wenye tabia nzuri, wenye maumbile ya 
salama huwa hawakipendi kitendo hiki na 
kukataa pindi wanapotakiwa kufanya hivi, 
lakini baadhi ya waume huwatisha kwa 
talaka kama hawakutii, na baadhi ya 
waume huwahadaa wake zao ambao huona 
haya kuwauliza wanazuoni na kuwafanya 
waone kwamba kitendo hiki ni halali. Na 


huleta dalili kwa kutumia kauli ya 
Mwenyezi mungu isemayo: 



■j i jsu p s 


“Wake zenu ni kama konde zenu 


(mashamba yenu) basi ziendeeni konde 
zenu mpendavyo.” A1 Baqarat: 223. 

Na ilivyo kawaida, sunna huitafsiri Qur’ani 
na kuiweka wazi, kwa maana hiyo basi 
imepokewa kutoka kwa Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake akieleza kwamba 



96 


inajuzu kumuingilia mwanamke kwa staili 
yoyote aipendayo mtu. Iwe kwa kutokea 
nyuma au kutokea mbele maadamu lengo la 
staili hizo litakuwa ni kupata tupu ya 
mbele kwenye sehemu ile ya kutokea mtoto. 
Na wala sijambo la kuficha kwamba tupu 
ya nyuma na sehemu ya kutolea haja 
kubwa sio sehemu ya kutokea mtoto. Na 
miongoni mwa sababu za kutokea kitendo 
hiki kiovu ni kule kuingia kwenye maisha 
sail ya ndoa wakati mtu bado ana mabaki 
ya urithi wa kijahilia wa kufanya mambo 
machafu yasiokuwa ya kawaida, ambayo 
yameharamishwa katika dini, au akiwa 
bado amejawa na mkusanyiko wa 
kumbukumbu za filamu za uchafu (sex film) 
na kuamua kuingia kwenye maisha ya ndoa 
kabla ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu. 

Na ieleweke wazi kwamba kitendo hiki 
kimeharamishwa vikali kwenye dini hata 
kama yatapatikana maafikiano na 
makubaliano na ridhaa kutoka pande zote 
mbili zinazohusika, yaani mke na mume, 



97 


kwani kukubaliana kwenye jambo la 
haramu hakulibadilishi jambo hilo na kuwa 
halali kisheria. 



98 


KUTOFANYA UADILIFU BAINA YA 
WAKE. 

Miongoni mwa mambo muhimu aliyotuusia 
Mwenyezi Mungu kutoka kwenye kitabu 
chake kitukufu ni kufanya uadilifu na 
usawa kati ya wake bila upendeleo kati ya 
mke na mke. 

Akasema Mwenyezi Mungu: 

% i IjkSu o' ' 0Tj > 

ij ^ 'vtuaj 0}j ^ allS Ub jjJjS ' jAj * - * 

^L»jakj 0^ ^ bi^ 
“Nanyi hamuwezi kufanya uadilifu (kweli 
kweli) baina ya wake, ijapokuwa mtataka 
kufanya hivyo, kwa hiyo msielekee (upande 
mmoja) kabisa, msije kumwacha (huyo 
mwengine msiyempenda) kama 

aliyeangikwa (aliyetundikwa anasukumika 
huku na huku; hajijui kuwa ana mume au 
mjane). Na mkisuluhiana (sasa) na mka 
mcha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi 



99 


Mungu ni mwingi wa msamaha (na) mwingi 
wa rehema.” An-nisaa : 129. 

Uadilifu unaokusudiwa hapa ni ule 
uadilifu kwenye kuiala. Ni kwamba kila 
mke lazima awe na siku sawa na mwenzie, 
na kumpa kila mmoja haki yake kwenye 
matumizi na mavazi sawa na mwenzie bila 
kubagua kati yao, na wala haukusudiwi 
hapa uadilifu wa mapenzi ya moyo, kwa 
sababu hakuna mja mwenye kuweza 
kuyamiliki mapenzi ya moyo. 

Baadhi ya watu wanapokuwa na mke zaidi 
ya mmoja humili kwa mmoja wao na 
kumtelekeza yule mwengine aliyebaki na 
kuiala kwake masiku mengi zaidi ya 
mwingine, au kumkatia matumizi makubwa 
na kumpunja yule mwengine. Kitendo hiki 
ni haramu, na mwenye kukifanya atakuja 
siku ya kiama akiwa kwenye hali ile 
aliyoielezea Mtume kutoka kwenye Hadithi 
ya Abi Huraira kutoka kwa Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake kuwa amesema: 



100 


fLa. i jJ\ JLaS (jUii jaI 4j uiiLS (j_a M 

'' (JjL» 4i*ij A^LUl 
“Mwenye kuwa na wake wawili kisha 
akamili kwa mmoja wapo atakuja siku ya 
kiania hali ya kuwa bega lake moja limemili 
upande mmoja.” Abu Daud 2/601. 



101 


KUKAA FARAGHA BAEVA YA 
MWANAMUME NA MWANAMKE WA 
KAN DO. 


Shetani anapupa ya kuwafitinisha watu na 
kuwaingiza kwenye haramu, kwa sababu 
hiyo Mwenyezi Mungu ametutahadharisha 
nae kwa kusema: 

4jti 0 II 42 JI h'j^ 

“Enyi mlioamini msifuate nyayo za shetani, 
na atakaefuata nyayo za shetani (atapotea), 
kwani yeye huamrisha mambo machafu na 
mabaya.” An-Nuur: 21. 

Na shetani hupita kwenye mwili wa 
binaadamu kwa kutumia mishipa ya damu. 
Na miongoni mwa njia za shetani 
anazotumia katika kumuingiza mtu kwenye 
mambo machafu ni kule kukaa faragha 
baina ya mwanamume na mwanamke wa 
kando. Kwa sababu hiyo basi, sheria ya 
kiislamu ikaamua kuifunga kabisa njia 



102 


hiyo, kama ilivyokuja kwenye kauli ya 
Mtume: 

cj& V} Si^b «J*j v " 

“Hakai faragha mwanamume na 
mwanamke isipokuvva shetani huwa ni wa 
tatu wao.” Tirmidhiy 3/474. 

Haijuzu kabisa kwa mwanamume 
kukaa faragha na mwanamke wa kando iwe 
nyumbani au chumbani au kwenye gari, 
kama vile kukaa faragha na mke wa ndugu 
yako, au msichana wa kazi kama vile 
mtumishi au kukaa muuguzi wa kike na 
daktari wa kiume kwenye chumba kimoja, 
na kadhalika. Watu wengi huipuuzia hali 
hii ima kwa kujiamini kwenye nafsi zao au 
vingine, lakini matokeo yake huingia 
kwenye mambo machafu bila wao 
kujitambua au kukaribia kuingia kwenye 
mambo haya na kusababisha ongezeko la 
watoto wa haramu na mchanganyiko wa 
nasaba. 



103 


KUPEANA MDKONO NA WANAWAKE 
WA KANDO. 


Hiki ni kitendo kilichoenea katika jamii 
nyingi za watu, na kudhulumu sheria za 
Mwenyezi Mungu. Hasa katika zile jamii 
zilizotawaliwa na mazoea, au tamaduni na 
ada za kijahilia na kufanya mila za watu 
kuwa juu ya hukumu za Mwenyezi Mungu. 
Hata kama utajaribu kumfahamisha mmoja 
wao kuhusu hukumu ya sheria za Mwenyezi 
Mungu,na ukamsimamishia hoja za wazi na 
kumbainishia dalili atakutuhumu kuwa una 
mambo ya kizamani yaliopitwa na wakati, 
na mwenye matatizo, na kuwa unataka 
kukata undugu na kuwatilia mashaka watu 
wenye nia nzuri. n.k. 

Kwa hiyo imekuwa kupeana mikono na 
mabinti wa mababa wadogo, mabinti wa 
wajomba, mabinti wa shangazi, mabinti wa 
mama wadogo na mke wa ndugu yako n.k 
ni kitu chepesi sana kwenye jamii zetu 
kuliko hata kunywa maji, lau kama 



104 


wataliangalia suala hili kwa mtizamo wa 
ndani kabisa kuhusu hatari iliyoko ndani 
yake kisheria basi wasingethubutu hata 
siku moja kufanya jambo hili. 

Amesema Mtume: 

4J A-jAa. L A -Aj fSAaj (JmIj <>ki jV " 

"4J Jaj V Si,>») (1 )i O* 

“Kuchomwa na sindano ya chuma kwenye 
kichwa cha mmoja wenu ni bora kwake 
kuliko kumgusa mwanamke asiyekuwa 
halali kwake.” Tabrani 20/212. 

Bila shaka kitendo hiki ni katika 
zinaa ya mikono kama anavyosema Mtume: 
o^—O 1 — A? u'^'j " 

"' ^ji 

“Macho mawili huzini, na mikono miwili 
huzini, na miguu miwili huzini na tupu 
huzini.” Imam Ahamad 1/412. 

Je kuna mtu yeyote ambae moyo wake 
utakuwa umetakasika kuliko Mtume 
Muhammad rehema na amani ziwe juu 
yake, na pamoja na hayo yeye anasema: 

«f LulU) V <jj)» 



105 


“Mimi sipeani mikono na wanawake.” 
Ahmad 6/357. 

Na akasema tena: 

(j iJi (ja*\ V 

“Mimi siigusi mikono ya wanawake.” 
Tabraaniy 24/342. (Angalia Al-Iswaabat 
4/354. Chapa ya Daarul Kitaabil Arabiy). 

Na imepokewa kutoka kwa Bi Aisha 
mwenyezi Mungu awe radhi nae; ", Naapa 
kwa Mwenyezi Mungu katu haujawahi 
inkono wa Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kuugusa mkono wa mwanamke yoyote 
isipokua alikuwa akichukua kiapo chao cha 
uaminifu (baia) kwa maneno." 

Muslim 3/1489 

Na wamuogope Mwenyezi Mungu wale 
watu wanaotishia kuwapa talaka wake zao 
walio wema wacha Mungu pindi wakataapo 
kuwapa mikono ndugu zao. Na inafaa 
ifahamike kwamba kuweka kizuizi au 



106 


kupeana mikono nyuma ya kitambaa 
hakusaidii chochote, bali hali zote mbili ni 
haramu. 



107 


MWANAMKE KUJ1TIA MANUKATO 

WAKATIWA KUTOKA NA 
KUHPITISHA MBELE YA WANAUME. 

Jambo hili limeenea mno kwenye zama zetu 
pamoja na kuwapo onyo kali kutoka kwa 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake: 
tjl, Lr k- Ci CjjlafcLud sij-al " 

“Mwanamke yoyote aliyejitia uturi 
(manukato) kisha akajipitisha mbele ya 
watu ili waipate harufu yake, basi 
mwanamke huyo ni mzinifu.” Imamu 
Ahmad 4/418. 

Mghafala, dharau na hali ya kutojali 
waliokuwa nayo baadhi ya wanawake 
huwafanya kulipuuza jambo hili na 
kutolitilia maanani ipasavyo. Lakini sheria 
ya kiislamu imesisitiza vikali kwamba 
mwanamke yoyote mwenye kujitia 
manukato kisha akatoka nje japo kama 
atakuwa amekwenda msikitini ni lazima 



108 


aoge josho la janaba. Amesema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: 

< iirtli t jA\ pJj t“t nlat oij-ai L-ui " 

(j~n LjJLuucl J-uuau fjJxx S^Lua 1$ U J_j3lj pi 

♦ • 

“Mwanamke yoyote aliyejitia manukato 
kisha akatoka kwenda msikitini ili 
(wanaume) waipate harufu yake 

hatokubaliwa sala yake mpaka atakapooga 
josho lake la janaba.” Imam Ahmad 2/444. 

Mwenyezi Mungu ndie mwenye 
kushitakiwa na kupelekewa malalamiko 
yetu juu ya unyonge wetu kutokana na hali 
iliyopo hivi sasa ya kuwapo mabuhuri na 
maudi kwenye maharusi na sherehe za 
wanawake wa kiislamu.Utawaona 

wanawake wa zama zetu wakishindana kwa 
manukato ya aina mbali mbali wakati wa 
kwenda kwenye sherehe hizo, na wakati 
mwingine hutumia manukato yenye harufu 
kali wakiwa masokoni, au kwenye usafiri, 
au kwenye jamii zenye kuchanganyika 
wanawake na wanaume pamoja, 



109 


na hata misikitini kwenye masiku ya 
ramadhani. Inafaa ieleweke kuwa sheria 
imeweka wazi kwamba, manukato ya 
mwanamke yanatakiwa yawe yale yenye 
kudhihirisha rangi na kupotea au kujificha 
harufu yake. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu 
asitughadhibikie na asiwaadhibu watu 
wema wanawake kwa wanaume kutokana 
na vitendo vya wapumbavu wa kike na 
kiuine na awaongoze wote kwenye njia yake 
iliyonyooka. 



110 


MWANAMKE KUSAFIRIAKIWA PEKE 
YAKE BILA YA KUWA NA MAHARIMU 
WAKE. 

Imepokewa kutoka kwa Bukhariy na 
Muslim kutoka kwa Ibin Abbas Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae yeye na baba yake 
akisema; 

M fi V) jaLuuV" 
‘Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kwamba hasaflri mwanamke (peke yake) ila 
(kwa kufuatana) pamoja na maharimu 
wake.” Muslim 2/977. 

Hukumu hii ni kwa safari za aina zote. Hata 
safari ya Hija haruhusiwi pia mwanamke 
kusafiri peke yake. Na kusaflri kwake peke 
yake huwahadaa baadhi ya mafasiki na 
kuwapa fursa ya kumsumbua au kumuudhi 
na hali ya kuwa yeye ni dhaifu na huenda 
akachukuliwa, na uchache wa hayo yote ni 
kule kuudhiwa na kuvunjiwa heshima na 
utu wake. 



Ill 


Na hata kumpandisha ndege japo 
kama atakuwapo ndugu yake wa karibu 
(maharimu wake) wa kumsindikiza na 
kumuaga na kuwapo maharimu wake wa 
kumpokea anapofika kama wanavyodai 
baadhi ya watu, lakini nani atakaepanda 
nae na kukaa nae kwenye kiti cha jirani 
yake ndani ya ndege? Na lau kama itatokea 
hitilafu na kulazimika ndege kutua kwa 
dharura kwenye uwanja mwengine 
usiotarajiwa au ikatokea kuchelewa kutoka 
kwenye muda uliopangwa. Mambo 
yatakuwaje kwenye hali kama hii? Visa na 
matukio ni mengi hayataki kuhadithiwa. 
Kwa hiyo basi inashurutishwa kwa 
maharimu shuruti nne nazo ni awe 
muislamu, baleghe, mwenye akili, na awe 
mwanamume kama alivyosema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: 

"Ifi* 



112 


“Baba yake, au mwanawe wa kiume, au 
inumove au kaka yake au maharimu 
wake.” Muslim 2/977. 



113 


KUMUANGALIA KWA KUSUDI 
MVVANAMKE WA KANDO. 


Mwenyezi Mungu anasema: 

ij-laLuj uajl (> \ $ y 


“Waambie waislamu wanaume wainamishe 
macho yao, (wasitizame yaliokatazwa) na 
wazilinde tupu zao, hili ni takaso kwao; bila 
shaka Mwenyezi Mungu anazo habari za 
(yote) wanayoyafanya.” Surat Nuur : 30. 
Anasema Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake: 

" ... Uja " 

“Na zinaa ya jicho ni kuangaiia.” -yaani 
kuangalia maharamisho ya Mwenyezi 
Mungu. Bukhariy -Fathul Baariy 11/26. 

Inajuzu kwa daktari kumuangalia 
mwanamke wa kando kwa dharura za 
kisheria kama vile kwenye matibabu, na 
mwenye kuposa pia anaruhusiwa 
kumuangalia mchumba wake. 



114 


Ni haramu vile vile kwa mwanamke 
kumuangalia mwanamume wa kando kwa 
jicho la pozi na tabasamu. Mwenyezi 
Mungu anasema: 


(jA jLuoj! (j a Cilia Ja j ^ 



“Na waambie waislamu wanawake 
wainamishe macho yao na wazilinde tupu 
zao.” Surat Nuur : 31. 

Ni haramu kwa mwanamume 
kuiangalia tupu ya mwanamume mwenzie, 
kama ilivyo haramu pia kwa mwanamke 
kuiangalia tupu ya mwanamke mwenzie. 
Kila tupu iliyokuwa haramu kwako 
kuiangalia basi ni haramu pia kuigusa japo 
kama utafanya hivyo ukiwa nyuma ya pazia 
au sitara. 

Na miongoni mwa michezo ya shetani 
anayowachezea baadhi ya watu ili 
kuwavuta kwenye mambo machafu ni kule 
kuangalia picha zilizomo kwenye magazeti 
na kuangalia filamu kwa hoja kwamba sio 
vitu vya ukweli, lakini ufisadi na uchocheaji 



115 


wa matamanio ya nafsi unaopatikana 
kwenye uangaliaji wa picha hizo na filamu 
hizo uko wazi kwa kila mtu. 



116 


DIYAATHA: KUTOKUWA NA WIVU. 

Imepokewa kutoka kwa Ibn Omar, 
Mwenyezi Mungu awe rad hi nae yeye na 
baba yake kwenye hadithi marfuu; 
t j— oJl ^ j\c- ..a. " 

<U*i jSj tjlxJlj 

“Watu watatu Mwenyezi Mungu 
amewaharamishia pepo. Mwenye kunywa 
pombe, mwenye kuasi wazazi wake, na 
duyuuthi (yule asiyekuwa na wivu) ambae 
huruhusu uovu (mambo machafu) kwa 
watu wa nyumbani kwake.” Imamu Ahmad 
2/69. 

Miongoni mwa uovu mkubwa 
unaofanywa majumbani mwetu kwenye 
zama zetu za Ieo ni kuwaruhusu mabinti 
wetu au wanawake wetu majumbani mwetu 
kuwasiliana na wanaume wa kando na 
kuzungumza nao mazungumzo ya mapenzi 
au kuruhusu mmoja wa wanawake wa 
nyumbani kwako kukaa faragha na 
mwanamume wa kando, na vile vile 



117 


kumuacha mmoja wa wanawake wa 
nyumbani kwako kupanda gari peke akiwa 
na mwamume wa kando kama vile dereva 
wa taxi n.k. Kuwaruhusu wanawake kutoka 
bila kuvaa hijabu ya kisheria na kuwafanya 
wanaume wanaokwenda huku na huko 
kustarehe nao. Vile vile kuleta filamu na 
magazeti yenye kueneza ufisadi, ufasiki na 
uasherati na kuyaingiza nyumbani. 



118 


KUDANGANYA NASABA YA MTOTO 
NA KUMNASIBISHA NA MTU 
ASIYEKUWA BABA YAKE, NA MTU 
KUMKANA MWANAE. 

Haijuzu kisheria kwa muislamu 
kujinasibisha na mtu asiyekuwa baba yake 
au kujinasibisha na watu ambao hahusiani 
nao hata kidogo kiukoo, na baadhi ya watu 
hufanya kitendo hiki kwa tamaa ya pesa , 
na kuthibitisha nasaba ya uongo kwenye 
fomu, na wengine hufanya kitendo hiki kwa 
kumchukia baba yake ambae labda 
alimtelekeza au kumuacha wakati 
alipokuwa mdogo. Mambo haya yote ni 
haramu katika sheria, na husababisha 
kupatikana uflsadi mkubwa kwenye mambo 
mbali mbali, kama vile kwenye maharimu, 
ndoa, mirathi n.k. Na imepokewa kutoka 
kwenye Sahihul Bukhariy kutoka kwa Saad 
na Abii Bakra Mwenyezi Mungu awe radhi 
nao wote kwenye hadithi marfuu; 

"ftj* 4-dfr jA j jjfr <> M 



119 


‘Mwenye kujiita (kujinasibisha) kwa mtu 
asiyekuwa baba yake na hali ya kuwa 
anajua (kuwa huyo anaejinasibisha kwake 
sio baba yake) basi pepo ni haramu 
kwake).” Bukhariy Fat-hul Baariy 8/45. 

Ni haramu katika sheria kufanya 
kitu ambacho ndani yake kuna kuchezea au 
kutukana nasaba au kudanganya 

Baadhi ya watu wanapogombana na 
wake zao huwatuhumu kuwa wamezini nje 
ya ndoa na kujivua na mtoto wake bila ya 
kuwa na ushahidi wowote, hali ya kuwa 
huyo mtoto ametoka kwenye kitanda chake. 
Na baadhi ya wanawake huzisaliti amana 
zao na kuzini nje ya ndoa na kupata mimba 
na kuingiza kwenye nasaba ya raumewe 
mtoto ambae hatokani nae. Na Mtume 
ameonya vikali kuhusiana na hali hii kama 
ilivyopokewa kutoka kwenye hadithi ya Abi 
Huraira Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kwamba amemsikia Mtume wa Mwenyezi 
Mungu akisema wakati ilipoteremshwa aya 
ya Mulaana: 



120 


(3-* CujuIS jkfia qmA (> fjS W " 

A J-a»j Lajij &\ 1$ K jj £-Ai f if* ^ 

Ij-lc* 4__a»JaSj 4_L# < .i aoa.1 4_dl jJau J-&J 

o^jVl o*jjj 

“Mwanamke yoyote aliyemuingiza kwa 
watu mtoto ambae si katika wao, 
mwanamke huyo hatokuwa na chochote 
mbele ya mwenyezi Mungu na 
hatomuingiza kwenye pepo yake. Na 
mwanamume yoyote aliyemkana mwanae 
hali ya kuwa anamuangalia, Mwenyezi 
Mungu atajizuia nae na atamfedhehesha 
mbele ya watu wa mwanzo na wa mwisho 
(siku ya kiama).” Abou Daud 2/695 - 
Mishkaatil Masaabih uk. 3316. 



121 


KULA RIBA. 


Mwenyezi Mungu hajatangaza kuwa na 
vita na mtu yoyote kwenye kitabu chake 
isipokuwa kwa watu wenye kula riba. 
Anasema Mwenyezi Mungu: 

LjjJI o-a (jJL 1—a Ijjjj 1 jiil \jU Lfjll ^ 
4_JQ| (j-a \ jjjLa I jJstij ^Li £)J 



“Enyi mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu 
na acheni yaliyobakia katika riba, ikiwa 
mmeamini. Na kama hamtafanya (hivyo) 
basi fahamuni mtakuwa na vita na 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake.” A1 
Baqara : 278-279. 

Hii inatosha kabisa kuonyesha uovu na 
ubaya wa kitendo hiki mbele ya Mwenyezi 
Mungu. Na mwenye kuangalia usawa wa 
maisha kati ya mtu mmoja mmoja na 
mataifa, bila shaka ataona upeo wa 
uharibifu na uangamivu uiioachwa nyuma 
kutokana na kufanya biashara kwa njia ya 



122 


riba, kuanzia kufilisika, kukosa masoko, 
kuharibika kwa bidhaa, kushindwa kulipa 
madeni, kuanguka kwa uchumi, ongezeko la 
idadi ya watu wasiokuwa na kazi na 
kuanguka kwa mashirika na viwanda mbali 
mbali. Haikuwa hii isipokuwa ni matokeo 
ya riba, na hivyo kufanya mashirika mengi 
na viwanda kufanya juhudi ya pato la kila 
siku na jasho la kazi za kila siku litumike 
kwa kulipa madeni ya riba yasiokwisha kwa 
mla riba. Na matokeo ya hali hii ni 
kupatikana matabaka ya watu kwenye 
jamii, na kufanya mali nyingi ikusanyike 
kwenye mikono ya watu walio wachache. 

Huenda ikawa hali hii ni sehemu tu 
ya picha ya vita ambavyo Mwenyezi Mungu 
amewaahidi wale wenye kufanya biashara 
kwa njia ya riba. Na kila mwenye kula riba, 
kuanzia pande zote muhimu zinazo husika 
mawakala wake na wasaidizi wake hao wote 
wamelaaniwa kwenye ulimi wa Mtume 
Muhammad rehema na amani 



123 


ziwe juu yake. Imepokewa kutoka kwa 
Jaabir Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kwamba; 

y-tua ^ t jM- & 

.Aj^aLui j <LjjL£j LjjII J-Si " ; 

l JlSj 

‘Amemlaani Mtunie wa Mwenyezi Mungu 
mwenye kula riba, mwenye kuilisha, 
mwandishi wake na mashahidi wake 
wawili.” 

Kisha akasema: “Hao wote ni sawa.” 
(Yaani hao wote hukumu yao ni moja). 
Muslim 3/219. 

Kutokana na haya, basi haifai 
kufanya kazi ya kuandikisha riba, wala 
kujiandikisha, wala haifai pia kuipokea riba 
au kuitoa au kuidhamini na kuilinda. 

Kwa ujumla ni haramu kushiriki au 
kusaidia chochote kinachohusiana na riba 
kwa vyovyote vile itakavyokuwa. 

Na Mtunie rehema na amani ziwe juu yake 
alijitahidi sana kuiweka wazi na 
kuibainisha dhambi hii ya aina yake kama 



124 


ilivyopokewa kutoka kwa Abdillah bin 
Masoud Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kwenye hadithi marfuu: 

(jl Jl» UjajuI bb bjlt " 

•'jkluudl bjlj bJ (Jlj i4-«i 

“Riba ni milango sabini na tatu mwepesi 
zaidi kuliko yote ni kama vile mtu kumuoa 
(kumuingilia) mama yake mzazi, 
na riba kubwa zaidi ni (mtu kuurefusha 
ulimi wake kwa) kuishambulia heshima ya 
ndugu yake muislamu.” AI Haakim 2/37. 

Na kwenye hadithi nyingine kutoka 
kwaAbdiliahi bin Handhala Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae kutoka kwenye 
hadithi marfuu vile vile; 

Cm ui jAj bj fAjJ M 

“Dirham moja ya riba anayokula mtu na 
hali ya kuwa anajua (kuwa inatokana na 
riba) adhabu yake ni kali mno kuliko 
(adhabu ya) wazinifu thalathini na sita.” 
Imam Ahmad. 



125 


Riba ni haramu kwa kila mtu na 
waia sio tu kwa watu fulani kinyume na 
watu wengine, kama wanavyofikiria hivyo 
baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanadhani 
kwamba riba iliyoharamishwa hapa ni ile tu 
anayofanya mtu tajiri kumfanyia mtu 
masikini. Hii sio kweli, bali uharamu wa 
riba unawahusu watu wote bila kubagua 
baina ya huyuna huyu, iwe tajiri kwa tajiri 
au masikini kwa maskini, yote ni riba. Ni 
matajiri wangapi na wafanyi biashara 
wakubwa kupindukia waliofilisika kwa 
sababu ya riba?! Na uchache wa hayo yote 
ni kufutwa baraka ya mali japo kama 
itakuwa nyingi kupindukia, kama 
anavyosema Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake kuwa: 

"1$ Jiuaj jSUi oli jjS UjD " 
“(Mali ya) riba japo kama itakuwa nyingi 
kupindukia kwa hakika mwisho wake huwa 
ni kwenye upungufu wa mali.” ai Haaidm 2/225. 
Na ieleweke wazi .kuwa riba sio tu maalum 
kwenye kiwango chake kiasi mtu akadai 



126 


kuwa riba inayokatazwa kisheria ni ile 
inayokuwa ya kiwango kikubwa, lakini 
kama itakuwa ya kiwango kidogo hapo 
huwa si haramu. Hii si kweli, bali yote ni 
haramu, iwe ya kiwango kikubwa au kidogo 
yote ni sawa. Na mwenye kuila atafufuliwa 
siku ya kiama kutoka kaburini mwake na 
kusimama kama yule aliyezugwa na shetani 
kwa kumsawaa na kuwa mbioni tu bila ya 
kuwa na kituo. 

Lakini pamoja na uovu wa dhambi 
hii na ukubwa wake, lakini bado Mwenyezi 
Mungu amesema kuwa yeye hukubali toba 
ya kila yule mwenye kutubia kwake na 
kuacha kula riba, kisha akawafahamisha 
namna ya kufanya wale wenye kula riba. 
Kwa kusema: 


Vj "Oj—V f —CHJJJ bij K- 



“Na ikiwa mmetubu basi mtapata rasilmali 
zenu msidhulumu wala msidhulumiwe.” 

A1 Baqarah : 279. 

Na huu ndio uadilifu hasa! 



127 


Ni wajibu kwa nafsi ya muislamu 
kujiweka mbali na kuikimbia dhambi hii 
kubwa, na auhisi ubaya na uovu wake, na 
hata wale wanaohifadhi mali zao kwenye 
mabenki ya riba kwa kulazimika kufanya 
hivyo baada ya kukosa njia nyingine ya 
kuhifadhi mali zao na kuchelea wizi na 
kupotea, wao pia wanapaswa kuhisi hisia za 
mtu mwenye kulazimishwa kufanya jambo 
kwa nguvu pamoja na kwamba nafsi yake 
haiko radhi. Na kuchukia kama yule 
mwenye kula maiti au chuki zake ziwe zaidi 
ya hapo, pamoja na kumtaka msamaha 
Mwenyezi Mungu na kujitahidi kutafuta 
ufumbuzi wa suala hili ili ajiepushe nalo 
haraka iwezekanavyo. 

Na wala haifai kwao kuzidai benki faida za 
riba kutoka kwenye hesabu zao, bali kama 
itatokea kuwekewa faida za riba kwenye 
hesabu zao basi ni lazima waepukane nazo 
kwa njia yoyote ile ifaayo lakini sio kwa 
kuzitolea sadaka. Kwa sababu Mwenyezi 
Mungu ni mzuri hakubali isipokuwa kitu 



128 


kilichokuwa kizuri. Wala haifai pia 
kufaidika na faida hizo za riba kwa namna 
yoyote ile, si kwa kula, au kunywa, au 
kuvaa au kujengea au kutoa kwenye 
matumizi ya mke na watoto, baba au 
mama. 

Na wala haifai pia kuitolea zaka au kulipia 
kodi, isipokuwa atajiepusha nayo kwa ajili 
ya kuchelea adhabu ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 



129 


KUFICHA AEBU YA BIDHAA NA 
KUTOMFAHAMISHA MNUNUZI. 

oAj JijU ^UL $ jjJcr ^ Jj-ui j ja 

JlJ r^UJbll U lift U » tJUaXL^uUfli 

<Jaj—3 4- lk> ^Li’t j Jli ,^| Jj-ui j Lj f La-mlt <LLLuai 
• r LL» (JjliIs I lk ?(jjiUJ) el jj a1«UU 
Siku moja mtume rehema na amani ziwe 
juu yake alipita kwenye fungu la chakula 
(sokoni) akaingiza mkono wake ndani ya Iile 
fungu la chakula na mikono yake ikapata 
unyevunyevu; Akasema Mtume 

kumwambia muuzaji: “Kitu gani hiki ewe 
mwenye chakula (muuzaji)?” Akajibu yule 
mwenye chakula kwa kusema; 
‘Kilinyeshewa na mvua ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu.’ Akasema Mtume: 
“Kwa nini basi hiki kilichonyeshewa na 
mvua usikiweke juu ya chakula ili watu 
wakapata kukiona? Mwenye kutufanyia 
ghishi (udanganyifu) huyo si katika sisi.” 
Muslim l/99.Na wauzaji wengi leo hii 
miongoni mwa wale wasio kuwa na khofu 
kwa Mwenyezi Mungu hujaribu kuficha 



130 


aibu au ubovu wa bidhaa kwa kuweka 
mfuniko juu yake, au kubandika gundi,au 
kuweka bidhaa mbovu chini ya sanduku au 
chini ya gunia, au kwa kutumia baadhi ya 
kemikali na kadhaiika ili zionekane mbele 
ya mnunuzi zikiwa kwenye sura nzuri na 
mandhari ya kuvutia, au wakati mwingine 
huficha sauti ya aibu ambayo ipo kwenye 
mashine, na mnunuzi anapoondoka na 
chombo huwa hakai nacho muda mrefu 
kabla ya kile chombo kumharibikia. Na 
baadhi yao hubadilisha tarehe yenye 
kuonyesha uzima wa bidhaa, au humzuia 
mnunuzi kuikagua bidhaa kwa uangalifu au 
kuichunguza na kuijaribu. Na watu wenye 
kufanya biashara kama vile ya kuuza 
magari au mashine huwa hawaonyeshi kwa 
mnunuzi aibu au ubovu wa mashine au 
magari. Kitendo hiki ni haramu katika 
uislamu. Mtume anasema: 

l tJJ Ajiki <\a ^ U aLk-laI Vj " 

"4j Ajjj V) 1 Ajfl 



131 


Muislamu ni ndugu wa muislamu, wala si 
halali kwa muislamu kumuuzia ndugu yake 
(muislamu) kitu (bidhaa) ambacho kina 
aibu ndani yake, kabla ya kumbainishia 
aibu yake.” Ibn Majah 2/754. 

Baadhi ya watu hudhani yeye 
huondokana na kuwajibika na masuulia 
kama atamwambia mnunuzi kwenye 
minada ya hadhara kwamba ninauza 
vyuma kwa mafungu! Nauza vyuma kwa 
mafungu! Ifahamike kwamba biashara 
kama hii huwa imeondoshwa baraka kama 
anavyosema Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake: 

USjuj I LJjijj ^ L* jUiJLi (jl ai i l ) " 

11 1»**<>•><> u!j ' 

“Wawili wenye kuuziana huwa kwenye 
khiari kabla ya kuachana, na kama 
watakuwa wakweli na kuwekeana wazi 
hubarikiwa kwenye biashara yao na ikiwa 
wataongopeana na kufichana ukweli 
huondoshewa baraka ya biashara yao.” 
Bukhariy AJ-fathul Baariy 4/328. 



132 


BIASHARA YA KUPANDISHIANA BEI. 

Ni kama vile mtu kuongeza bei ya bidhaa 
na hali hataki kuinunua ili aweze 
kumhadaa mnunuzi mwengine mwenye nia 
ya kutaka kununua bidhaa ile au aweze 
kuhadaika na kuvutika na kujipandishia 
bei ya bidhaa yeye mwenyewe. Mtume 
amesema: 

<<1^12 V » 

“Msipandishiane bei.” Bukhariy Fat’hul 

Baariy. 10/484. 
Hii bila shaka ni aina ya hadaa na 
udanganyifu, na Mtume amesema : 

«jLill j jIaII » 

“(Mwenye kufanya) hila (udanganyifu) na 
hadaa atakuwa motoni.” (Angalia silsilatil 
Ahaadiithi Sahihat. Hadithi no. 1057). 

Na madalali wengi kwenye minada ya 
hadhara na maonyesho ya biashara ya 
magari machumo yao ni machafu kwa 
sababu ya mambo mengi ya haramu 
wanayofanya, kwa kule kutangaza kwao 



133 


biashara ya kuzidishiana bei, na kumlaghai 
na kumrubuni mnunuzi au muuzaji 
mwenye kuja na bidhaa yake na kumhadaa 
kwa kutangaza kushusha bei ya bidhaa 
yake. Lau kama bidhaa ile ingekuwa ya 
kwao au ya mmoja wao basi ingekuwa 
kinyume cha hapo. Na huwakanganya 
wanunuzi na kuwapandishia bei kwenye 
minada na kuwa hadaa waja wa Mwenyezi 
Mungu na kuwadhuru. 



134 


KUENDELEA KUFANYA BIASHARA 
BAADA YA ADHANA YA PILI StKU YA 
IJUMAA. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

fji 0 * -Jl JJ t jj Yju I && > 

^ 1 jjJj jij I>Ldi 



“Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya 
siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja 
Mwenyezi Mungu na acheni biashara, 
kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua.” 
A1 Jumua : 9 

Baadhi ya wauzaji huendelea 
kufanya biashara zao kwenye maduka yao 
au mbele ya misikiti hata baada ya 
kuadhiniwa adhana ya pili, na watu hawa 
hushirikiana dhambi na wale wenye 
kununua kutoka kwao japo kama 
kinachonunuliwa kitakuwa ni mswaki, kwa 
sababu biashara kipindi hiki huwa ni 
haramu. Na baadhi ya watu wenye 






135 


mahoteli, mabekari ya kuokea mikate na 
viwanda huwalazimisha kwa nguvu 
wafanyikazi wao kuendelea kufanya kazi 
wakati wa sala ya Ijumaa. Watu hawa hata 
kama kwa nje wataonekana kupata faida 
kubwa kibiashara lakini kwa hakika faida 
yao huwa haiwazidishii lolote isipokuwa ni 
hasara, ama mfanyakazi, yeye hanabudi 
isipokuwa kufuata kauli ya Mtume 
isemayo: 

a/LA (jk j&A AftUa V " 

“Hakuna twaa kwa kiumbe katika kumuasi 
muumbaji.” Ahmad 1/129. 



136 


KAMARI. 

Amesema Mwenyezi Mungu: 

< >» LjLtfuVlj 'jjJIAYj 'JaII !) Uj! $... 

ijlSkU 

“Enyi mlioamini! Bila shaka ulevi na 
kamari na kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu na kutazamia kwa mishare ya 
kupigia ramli ni uchafu (ni) katika kazi za 
shetani, basi jiepusheni navyo, ili mpate 
kufaulu.” AI-Maida : 90. 

Watu wa zama za jaahiliya walikuwa 
wakicheza kamari, na kamari iliyokuwa 
mashuhuri wakati huo, ni kuwa walikuwa 
watu kumi wakishirikiana kwenye ngamia 
mmoja, kwa kugawana mafungu sawa 
sawa, kisha hupigwa mshale (aina fulani ya 
kura) kisha watu saba huchukua fungu 
maalum Ienye kutofautiana kulingana na 
mazoea yao, na watu watatu waliobaki 
hawachuku kitu chochote. Ama kamari 
kwenye zama zetu za leo ina sura tofauti - 



137 


kama vile bahati nasibu- nayo ina sura 
nyingi tofauti; na iliyo 
maarufu zaidi ni; 

1) kununua namba kwa pesa, kisha wakati wa 
kuichezesha huvutwa namba moja, yule 
ambaye namba yake ndio itakayotoka 
mwanzo ndie hutangazwa kuwa mshindi wa 
kwanza na kupata zawadi ya mshindi wa 
kwanza na mshindi wa pili na kadhalika 
zawadi nyingine tofauti. Na mchezo huu ni 
haramu kabisa japo kama watauita kwa 
majina ya kheri. 

2) kununua bidhaa bila kufahamu kilichomo 
ndani yake au kupewa namba wakati wa 
kununua bidhaa fulani kisha ikachezeshwa 
bahati nasibu na kupata washindi wa 
zawadi. 

3) miongoni mwa kamari za zama zetu pia 
mikataba ya bima ya biashara, bima ya 
maisha, bima ya usafiri, bima ya bidhaa 
dhidi ya moto, na aina nyingine za bima na 
kitu cha kushangaza zaidi utaona mpaka 



138 


waimbaji wa muziki nao wana bima ya 
sauti zao! 

Hii pamoja na sura nyingine za kamari 
ambazo zote kwa pamoja huingia kwenye 
hukumu ya kamari. 

Leo hii utaona kuna vilabu maalumu vya 
kuchezeshea kamari na ndani kuna meza 
zinazoitwa “meza za kijani” ambazo ni 
maalum kwa kufanyia maasi haya yaliyo 
makubwa. 

Na vile vile kuwekeana dau kwenye 
mashindano kama vile mashindano ya 
mpira wa miguu na yenye kufanana na 
hayo. Hii vile vile ni katika aina ya kamari 
nayo pia ni haramu. 

Ama mashindano yapo kwenye aina 
tatu tofauti:- 

1. Mashindano ambayo ndani yake kuna 
malengo ya kisheria na makusudio ya dini, 
mashindano kama haya yanaruhusiwa 
kuwekewa zawadi kwa washindi, au 
kutowekewa zawadi. Kama vile mashindano 
ya mbio za farasi, na ngarnia kutupa 



139 


mishale na kulenga shabaha, pia yanaingia 
kwenye hukumu ya mashindano haya 
mashindano ya kuhifadhisha Qurani kwa 
kauli yenye kutegemewa na wanazuoni 
wengi. 

2. mashindano ambayo kwenye nafsi yake ni 
halali. Kama vile mashindano ya mpira wa 
miguu, na mashindano ya mbio (riadha) 
yanapokuwa yanafanyika bila ya 
kuambatana na mambo ya haramu ndani 
yake, kama vile kupoteza sala, na kutembea 
uchi, mashindano kama haya yanajuzu bila 
kuwapo zawadi kwa washindi. 

3 . Mashindano ambayo ni haramu kwenye 
nafsi yake au yanapelekea kwenye mambo 
ya haramu kama vile mashindano ya ufisadi 
yanayoitwa mashindano ya kumtafuta 
malkia wa urembo ulimwenguni, au 
mashindano ya ngumi yenye kuambatana 
na makonde ya uso, mashindano kama haya 
ni haramu. Au mashindano ya kupiganisha 



140 


kondoo au majogoo na mfano wa haya pia 
yanaingia kwenye hukumu ya haramu. 

WIZI. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

Uj jlUlj ^ 

jj> kx\j c> vug 
“Na mwizi mwanamunie na mwizi 
mwanamke ikateni mikono yao, malipo ya 
yale waliyochuma, ndiyo adhabu itokayo 
kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi 
Mungu ni mwenye nguvu na mwenye 
hikima.” AI Maida : 38 
Na wizi wenye uovu mkubwa kabisa ni 
kuwaibia mahujaji na watu wenye kuzuru 
nyumba ya Mwenyezi Mungu. Aina hii ya 
wizi haina mfano wake kwenye mipaka ya 
Mwenyezi Mungu hasa inapokuwa uovu 
huu unafanywa kwenye viwanja bora 
kabisa ulimwenguni, na mbele ya nyumba 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 



141 


Na Mtume M anasema kwenye kisa cha sala 
ya kupatwa kwa jua: 

Ci jiUi (j-IJ-auuiJ (jdllij " 

> jaX -<a Ig ,.,ti Ci-Jtj f j 'a j <J-a ( j d 

Jj—ij o 1 - 5 ‘ j 1 -* 1 * cr* [^^1 4 + ua * 

t<J V>-wm J-S>U U3 : JLi <U 0l* ^ua 

”4j 41 * j aJc Jie o!j 
“U liletwa moto mbele yangu na hii ni pale 
mliponiona nikirudi nyuma kwa kuchelea 
nisije nikaunguzwa, ndipo nilipomuona mtu 

mwenye mihjani 1 akiwa ndani ya moto huo 
akiyaburuza matumbo yake kwenye moto, 
(mtu huyu) alikuwa akiwaibia mahujaji 
kwa kutumia hiyo mihijani yake. 
Wanapomgundua husema ilinasa (kwa 
bahati mbaya) kwenya mihijani yangu na 
anapopuuzwa huondoka nazo (mali za 
watu).”Muslim na. 904. 

Na katika wizi mkubwa vile vile 
kuiba mali za umma. Baadhi ya watu wenye 


' Fimbo ndefii iliyopindika inwishoni. (crooked) 



142 


kufanya kitendo hiki husema tunaiba kama 
wanavyoiba wenzetu, wala hawajui kuwa 
wizi huu ni sawa na kuwaibia waisiamu 
wote, kwa sababu mali ya umma ni mali ya 
waisiamu wote, na kitendo cha wale 
wasiomuogopa Mola wao sio hoja ya 
kukufanya wewe uwaige na kuiba mali ya 
umma. 

Baadhi ya watu huiba mali ya 
makafiri kwa hoja kwa mb a hawa ni 
makafiri. Kitendo hiki sio sahihi, kwa 
sababu makafiri walioruhusiwa 

kuchukuiiwa mali zao ni wale wenye 
kuwapiga vita waisiamu peke yake, na hii 
haihusu mashirika yao na mtu mmoja 
mmoja binafsi. 

Na katika njia ya wizi vile vile kuiba 
mali za watu kwa siri. Baadhi ya watu 
huingia kwenye nyumba za watu wengine 
kama wageni na kuiba. Na wengine huiba 
kwenye mifuko ya wageni wao, na wengine 
huingia kwenye sehemu za biashara kama 
vile (supermarket)na kuficha bidhaa 



143 


kwenye mifuko yao au kwenye nguo zao. Au 
kama vile wanavyofanya baadhi ya 
wanawake ya kuficha vitu chini ya nguo 
zao. Na baadhi ya watu hupuuzia na kuiba 
vitu vidogo vidogo au vitu rahisi, na hali ya 
kuwa Mtume amesema: 

gA'A 4 Ja \\ ^ <j*^ " 

" 9 Jj JjaI) 

“Mwenyezi Mungu amemlaani yule 
mwenye kuiba yai na akakatwa mkono 
wake na mwenye kuiba kamba akakatwa 
mkono wake.” Bukhariy Fat’hul Baariy 
12 / 18 . 

Ni wajibu wa kila mwenye kuiba 
chochote kukirejesha kwa mwenyewe baada 
ya kutubia kwa Mola wake. Sawa 
akirejeshe kwa wazi au kwa siri, au kwa 
kwenda yeye mwenyewe binafsi au kwa 
kumtumia mtu mwengine. Ikiwa 
atashindwa kufika kwa mwenye mali au 
kwa warithi wake baada ya kufa mwenye 
mali pamoja na kujitahidi kutafuta basi 



144 


atatoa sadaka na kunuia thawabu zimfikie 
mwenye maii. 



145 


KUPOKEA NA KUTOA RUSHWA . 

Kutoa rushwa kwa hakimu au kadhi kwa 
lengo la kubatilisha haki, au kuuficha 
ukweli na kuunyamazia, ni uovu mkubwa 
kwa sababu hupelekea kupatikana 
udhalimu kwenye hukumu na kumdhulumu 
mwenye haki na hatimae kuenea ufisadi 
kwenye jamii. Mwenyezi Mungu anasema: 
uA t i-i tjJoij JfaOL 'f&ji tySL Hj > 

j | >j^I _J J! J_ai LSjji ^ 5 >l -4 



“Wala msiliane mali zenu kwa batili na 
kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula 
sehemu ya mali za watu kwa dhambi na hali 
mnajua.” A1 Baqara : 188. 

Imepokewa kwa Abi Huraira 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae kwenye 
hadithi marfuu: 

<ui) ij*-j » 

“Amemlaani Mwenyezi Mungu mwenye 
kula rushwa na mwenye kutoa rushwa 



146 


kwenye hukumu.” Ahmad 2/387 Sahihi 
Jamii Hadith No. 5069. 

Ama rushwa inayotolewa kwa lengo 
la kutafuta haki au kuzuia dhuluma, 
ambapo haiwezekani kupata haki au kuzuia 
dhuluma isipokuwa kwa kutoa rushwa; 
rushwa hii haiingii kwenye hukumu ya 
adhabu. 

Hivi leo rushwa imeenea kwenye jamii yetu 
kwa kiwango cha kutisha kiasi kwamba 
imefikia rushwa kuwa ndio njia ya kupatia 
ma!i kwa wafanyakazi wa vyeo mbali mbali. 
Sio hivyo tu, bali imefikia kuwa ni kifungu 
kimojawapo cha bajeti ya mashirika mengi. 
1 me kuwa shughuli nyingi haziwezi zikaanza 
kufanyika au kwisha isipokuwa kwa kutoa 
rushwa. na matokeo yake wale mafakiri 
wanyonge ndio wenye kuathirika vikali na 
madhara yake. Na kuharibu uaminifu wa 
watu wengi kwa sababu yake, na pia kuwa 
ni sababu ya kuharibika wafanyakazi wengi 
kwa waajiri wao. Imekuwa huduma bora 
hazitolewi isipokuwa kwa yule mwenye 



147 


kutoa rushwa, na yule asietoa rushwa 
hupewa huduma hafifu na mbaya, au 
hucheleweshwa na kupuuzwa kabisa, na 
watu wenye rushwa waliokuja nyuma yake 
hushughulikiwa na kuondoka mapema na 
kubakishwa yeye hali ya kuwa ndie 
aliyekuja mwanzo kabla yao. 

Na kutokana na rushwa 
imesababisha mali nyingi wanazostahiki 
waajiri na mashirika ya mmiia kuingia 
kwenye mifuko ya mawakala wa mauzo na 
ununuzi wa mashirika haya kwa dhuiuma. 
Na kwa sababu hizi na nyinginezo si jam bo 
la ajabu kwa Mtume kuwaombea laana na 
kufukuzwa kwenye rehema za Mwenyezi 
Mungu wale wote wanaoshiriki kwenye 
uovu huu, Imepokewa kutoka kwa Abdillah 
bin Amruu Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae yeye na baba yake akisema, amesema 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
kuwa: 


« 4ii 4-jvi » 



148 


“Laana ya Mwenyezi Mungu iwe kwa mla 
rushwa na mtoa rushwa.” Ibin Maajah No. 
2313 - Sahihul Jamii: 5114. 



149 


KUPORA ARDHI; 

Khofu inapokosekana kwa mtu, na ucha 
Mungu, hila na nguvu huwa ni balaa kwa 
mwenye nazo, hutumia hila na nguvu hizo 
kwa dhuluma na kupora mali za watu 
wengine. Na miongoni mwa dhuluma hizo 
ni kupora ardhi za watu. Na adhabu za 
uovu huu ni kali kupita kiasi. 

Imepokewa kutoka kwa Abdallah bin Omar 
kwenye hadithi marfuu akisema ; 

4_j i_a t iA AJiA. jxia \ u Ju ijia\ji\ q-a dk) (j a " 

^It 

“Mwenye kuchukua chochote kwenye ardhi 
bila ya kuwa na haki nayo atadidimizwa 
nayo siku ya kiama inpaka kwenye ardhi ya 
saba.” Bukhariy - Fat’hul Baariy 1/103. 

Na imepokewa kutoka kwa Yaala bin 
Murrat Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kwenye hadithi marfuu vile vile akisema: 
aj fctj (j) 4_il£ (j ia <j-« i ^ M 

w-®) 



150 


“Mtu yoyote aliyedhulumu shibri moja ya 
ardhi Mwenyezi Mungu atamlazimisha 
aichimbe (kwenye mapokezi ya tabraaniy 
imekuja ‘Mwenyezi Mungu atamlazimisha 
ailete’) mpaka mwisho wa ardhi ya saba. 
Kisha amvishe nayo shingoni siku ya kiama 
(akae nayo hivyo) mpaka atakapomaliza 
Mwenyezi Mungu kuhukumu baina ya 
watu.” Tabraniy 22/270 Sahihil Jaamiy 
2719. 

Na inaingia kwenye hukumu ya hadithi hizi 
pia kubadilisha alama na mipaka ya ardhi, 
ikawa mtu anabadilisha ardhi yake na 
kumdhulumu jirani yake. Na hali hii ndio 
aliyoiashiria Mtume kwa kusema: 

jVl jU* " 

“Mwenyezi Mungu amemiaani mwenye 
kubadilisha mipaka ya ardhi.” Muslim 
Sharh Nnawawiy 13/141. 



151 


KUKUBALI ZAWADI KWA SABABU YA 
KUWATETEA WATU. 


Kuwa na cheo kitukufu na 
kuheshimiwa na kukubaiika mbele za watu 
ni miongoni mwa neema kubwa za 
Mwenyezi Mungu anazompa mja wake 
pindi anaposhukuru kwa kuruzukiwa 
neema hiyo. Na miongoni mwa njia za 
kushukuru neema hii ni kuitumia kwa 
kuwanufaisha waislamu, na hii inaingia 
kwa jumla kwenye kauli ya Mtume 

M aUki (ji ^Ualui) n 

“Mwenye kuweza miongoni mwenu 
kumnufaisha (kumsaidia) ndugu yake basi 
na afanye hivyo.” Muslim 4/1726. 

Na mwenye kutumia cheo chake kwa 
kumsaidia ndugu yake muislamu kwa 
kuzuia dhuluma dhidi yake, au kumsaidia 
kwenye jambo la kheri bila ya kufanya 
mambo yaliyoharamishwa au kufanya 
uadui kw enye haki basi ajue kuwa atalipwa 
ujira wake mbele ya Mwenyezi Mungu 




152 


Mtukufu pindi atakapofanya kitendo hiki 
kwa nia safi ya kutaka ujira na thawabu 
kwa Mwenyezi Mungu, kama alivyosema 
Mtume 

“Wasaidieni (wanufaisheni wenzenu) 
mtalipwa (na Mwenyezi Mungu).” Abu 
Daud No. 5132 - Fat’hul Baariy 10/450. 


Wakati wa kumsaidia mtu kwa kumtetea, 
kumuombea au kuwa mtu wa kati kati 
baina yake na mtu mwingine haifai 
kuchukua kitu chochote kama malipo kwa 
kazi yako. Na dalili ya hayo ni hadithi ya 
Abi Umama Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae: 

1 I (L$Jc.) 4j (AcLLwi " 

" UjJl ujIjj! fjA l ft UU && (4i») 

“Mwenye kumsaidia yeyote kwenye utetezi 
akapewa zawadi juu ya kitendo hiki nae 
akaikubali (zawadi hiyo) basi atakuwa 
ameuingia miango mkubwa kabisa katika 



153 


milango ya riba.” Ahmad 5/261 - Sahihil 
Jaamiy 6291. 

Kuna miongoni mwa watu hujitolea 
kutumia cheo chake na uwezo wake kwa 
kumtaka yule mwenye kumsaidia atoe kitu 
chochote ili aweze kumpandisha cheo, au 
kumhamisha kutoka idara fulani kwenda 
idara nyingine, au kumhamisha kutoka 
mkoa fulani kwenda mkoa mwingine, au 
kumtibu mgonjwa na mfano wa haya. 

Na ukweli hasa ujira huu anaotaka ni 
haramu kwa ushahidi wa hadithi ya Abi 
Umama iliyopita hivi punde. Si hayo tu bali 
dhahiri ya hadithi inaharamisha kuchukua 
zawadi japo kama bila hata kutanguliza 
sharti. Mwenye kufanya wema na kheri 
yanamtosha malipo ya Mwenyezi Mungu 
atakayoyakuta siku ya kiama. 

Siku moja alikuja mtu mmoja kwa 
A1 Hassan bin Sahli akimuomba amsaidie 
kwenye matatizo aliyokuwa nayo, na A1 
Hassan bin Sahli akafanya hivyo, baada ya 
kusaidiwa akageuka yule mtu kumshukuru 



154 


Al-Hassan kwa wema na msaada wake 
aliomfanyia. Al-Hassan bin Sahli 
akamwambia yule mtu, unatushukuru kwa 
jambo gani kubwa tulilolifanya? sisi 
tunaona kuwa cheo kitukufu kinastahili 
kutolewa zaka kama vile mali inavyostahili 
kutolewa zaka.” Adabu sharia Ibin Muflih 
2/176. 

Hapa inafaa ifahamike kuwa kuna 
tofauti baina ya kumuajiri mtu kutekeleza 
jambo fulani na kumpa ujira wake baada 
ya kutekeleza umuhimu wake na baina ya 
mtu kutumia cheo chake na uwezo wake wa 
kuwa mtu wa kati kati na kumsaidia mtu 
kwa malipo fulani, hii imeharamishwa 
kisheria. 



155 


KUMUAJ1R1 MTU KWA KAZI FULANi 
KISHA UKAKATAA KUMLIPA UJIRA WA 

KAZI. 


Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
alikuwa akipenda sana kumlipa muajiriwa 
ujira wake kwa haraka iwezekanavyo. 
Amesema rehema na amani ziwe juu yake: 

"Mpeni muajiriwa haki yake kabla 
halijakauka jasho lake. “ Ibin Maajah 
2/817. Sahihil Jaamii Hadithi No. 1493. 

Miongoni mwa aina za dhuluma 
zinazopatikana kwenye jamii za kiislamu ni 
kutowapa waajiriwa na vibaruwa na 
wafanyakazi wa maofisini malipo yao 
wanayostahiki kwa wakati unaostahiki, na 
dhuluma hii ipo kwenye sura tofauti:- 
l/kukana muajiri kuwa mfanyakazi wake 
hana haki zozote na mfanyakazi kukosa 
ushahidi wa kuthibitisha haki yake kwa 
muajiri. Hii hata kama itapotea haki yake 




156 


hapa duniani, Iakini katu haki yake 
haitaweza kupotea mbele ya Mwenyezi 
Mungu siku ya kiama. Siku hiyo dhalimu 
atakuja akiwa amekula mali ya 
mdhulumiwa hapo mdhulumiwa atapewa 
mema ya dhalimu, baada ya Mwenyezi 
Mungu kumnyang’anya mema yake. Kama 
mema yake yatakwisha na ikawa bado 
anadaiwa, basi yatachukuliwa madhambi 
ya mwenye kudhulumiwa na kutupiwa 
dhalimu kisha atupwe motoni. 

HKuwapunja wafanyakazi mishahara yao 
na kutowapa kwa ukamilifu au kuipunguza 
bila ya kuwa na haki yoyote, na Mwenyezi 
Mungu anasema: 



“Maangamizo yatawathubutikia 

wapunjao (wenzi wao).” A1 Mutaffifin : 1. 
Na miongoni mwa mifano ya dhuluma hii ni 
kama vile kitendo cha baadhi ya waajiri 
wanapokuwa wanachukua wafanyakazi 
kutoka nje, 



157 


huwekeana nao mikataba ya kuwalipa 
kiwango fulani cha mshahara kwa mwezi, 
wanapofunga mkataba na kuanza kazi, 
waajiri hawa hubadilisha mikataba hiyo na 
kuwapa mishahara ya kiwango cha chini 
tofauti na ile walioandikiana na 
kukubaliana kwenye mkataba uliopita, na 
kusababisha hawa wafanya kazi kufanya 
kazi kwa kinyongo, chuki na ghadhabu, na 
wakati mwingine wafanyakazi hushindwa 
kuthibitisha haki zao kwa kutokuwa na 
ushahidi wa kutosha, na kumshitakia 
Mwenyezi Mungu dhuluma hii. Hata kama 
itakuwa muajiri dhaiimu ni muislamu na 
anaedhulumiwa ni mfanyakazi kafiri bado 
itakuwa kupunja huku ni kuzuia kwenye 
njia ya Mwenyezi Mungu na atastahili 
madhambi yake. 

Kuwaongezea muda wa ziada wa kufanya 
kazi (overtime) au kurefusha muda wa 
zamu na kumpa mshahara wake wa 
kawaida na kumnyima mshahara wa kazi 
ya ziada (overtime). 



158 


HKukawiza mishahara yao, hawalipi 
isipokuwa baada ya kutoa juhudi kubwa na 
kushitakiana na kupelekana mahakamani. 
Wakati mwingine huwa lengo la muajiri 
kumcheleweshea mfanyakazi mshahara 
wake ni kumfanya achoke na kukata tamaa 
na kuacha haki na kuamua kutoifuatilia. 
Au wakati mwingine hukusudia kufaidika 
na mishahara ya wafanyakazi kwa 
kuifanyia kazi nyingine,au kuingiza kwenye 
riba, na kumuacha mfanyakazi akiwa 
masikini kiasi cha kushindwa hata kupata 
chakula cha siku moja, au kushindwa 
kupata chochote cha kutuma kwa familia 
yake, mke wake na watoto wake, wenye 
matatizo ambao amesafiri na kujitenga nao 
mbali kwa ajili yao. 

Ole wao waajiri hawa madhalimu na 
adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya 
kiama! 



159 


Imepokewa kutoka kwa Abi Huraira 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae kutoka 
kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
akisema, amesema Mwenyezi Mungu : 

Jaj 4 rt l jU ) U) 4&tj Jli 

jaIj-uiI iA_L»d Jsij Ija. Ja.jj tjJft ju ^ 

"aja>i A2aau 4_L* 

“Watu watatu mimi nitakuwa mgomvi wao 
siku ya kiama; mtu aliyetoa kiapo chake 

kwa jina langu kisha akakhini\na mtu 
aiiyemuuza muungwana kisha akala 
thamani yake, na mtu aliyemuajiri 
mfanyakazi akamfanyia kazi yake kisha 

asimpe ujira wake. 1 2 ” Bukhariy - Fat’hui 
Baariy 4/447. 


1 Yaani ratu aliyechukua ahadi na akaapa kwa jina la 
Mwenyezi Mungu, kisha akavunja ahadi yake 
asiitekeleze. 

2 Yaani akakataa kumpa malipo ya kazi yake 
anayostahili. 



160 


MZAZI KUTOFANYA UADILIFU WA 
MATUMIZI KWA WATOTO WAKE. 


Baadhi ya watu kwa kusudi kabisa huamua 
kuwabagua watoto wao na kuwapenda zaidi 
watoto fulani na kuwapa zawadi na 
misaada mbali mbali kinyume na watoto 
wengine. Kitendo hiki kwa ukweli hasa ni 
kitendo cha haramu katika uislamu ikiwa 
mtu atakifanya bila ya kuwa na matatizo na 
ruhusa ya kisheria, kama vile mmoja wa 
watoto kuwa na matatizo kama vile ya 
ugonjwa au deni n.k. ambayo watoto 
wengine hawanayo au kumpa zawadi kwa 
kuhifadhi Qur’ani kwa mfano, au hawezi 
kufanya kazi, au kuwa ana familia kubwa 
kuliko wengine au mwanafunzi mwenye 
kutumia wakati wake wote kwenye elimu, 
na mfano wa hayo. 

Kwa hiyo ni wajibu kwa mzazi 
kunuia ndani ya nafsi yake wakati 
anapokuwa anatoa chochote kumpa mmoja 
wa watoto wake kwa sababu ya kisheria 



161 


kwamba, lau kama mtoto mwingine atakuwa 
na matatizo kama hayo aliyokuwa nayo huyo 
aliyempa, basi atampa zawadi kama 
anavyompa huyu wa kwanza. 

Na dalili kwa ujumla ni kauli ya Mwenyezi 
Mungu isemayo: 

• ..{<01 1 IjSjI j (jjfcll ujfl) I... 

“Fanyeni uadilifu; huko ndiko 
kunakomkurubisha mtu na ucha mungu, na 
mcheni Mwengezi Mungu.” A1 Maidah: 8. 

Ama dalili khasa ni ile iliyokuja 
kutoka kwa An-nuuman bin Bashir 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae kuwa baba 
yake alikwenda kwa Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake na kumuambia; 

4—-j te All) J LW cl) 1 ' CP 

Jaa :<JlAS fiujj AAll t ^lua j 

4jlfi au) Aiil j JIA® Ija ^ 

Ajl) Jj *iiJ JL—Afl (V 'JlAfl «?<U!La Ajlfki jJj J£i» 

Ajit .oil JLa 

(jj —j Ij-Jj&Ij auI I j—Juii 4_Jc. ^ua aji! 



162 


Jji J-Aji : Jli « fZSiJ 
" jja. ^le V o^l 
“Mimi nimempa huyu mwanangu zawadi 
ya mtumwa, akasema Mtume &: “Je na 
watoto wako wote umewapa zawadi kama 
hii?” Akajibu: la. Akasema Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake: basi mrudishe. Na 
kwenye mapokezi mengine akasema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: 
“Muogopeni Mwenyezi Mungu na fanyeni 
uadilifu kati ya watoto wenu.” Fat’hul 
Baariy. Akasema, akarejea kisha 
akarudisha zawadi yake. Fat-Hul Baariy 5/211. 
Na kwenye mapokezi mengine, akasema 
Mtume: “kwa hiyo basi usinishuhudishe 
mimi, kwa sababu mimi sishuhudii 
udhalimu.” Sahihi Muslim 3/1243. 

Na mtoto wa kiume hupewa mafungu ya 
wanawake wawili kama kwenye mirathi na 
hii ni kauli ya Imam Ahmad. ( Rejea Masailil 
Imam Ahmad Liabii Daud uk. 204). 

Leo hii ukiangalia kwenye hali ya 
baadhi ya familia utaona baadhi ya wazazi 



163 


wasiomuogopa Mwenyezi Mungu jinsi 
wanavyofanya ubaguzi wa wazi wazi kwa 
watoto wao, na kuwapenda baadhi na 
kuwapa zawadi kemkem na kuwabagua 
wengine na kuwanyima zawadi. Hali hii 
husababisha watoto wa familia moja 
kuchukiana wao kwa wao na hatimae 
kupandikiza chuki, husuda na bughudha 
kubwa na kukosekana mapenzi na huruma 
kati yao. Utaona mzazi akimpa mmoja wa 
watoto wake zawadi eti kwa sababu 
amefanana na baba zake wadogo, (ma Ami 
zake) au utaona akiwapa watoto wa mmoja 
wa wake zake vitu tofauti na vile anavyotoa 
kuwapa watoto wa mke mwingine. Wakati 
mwingine utaona akiwaingiza watoto wa 
mmoja wa wake zake kwenye shuie khasa 
tofauti na wengine. Hii husababisha mtoto 
kuja kumuasi mzazi wake baadae, kwa 
sababu yule mwenye kunyimwa mara 
nyingi hutokea kutomfanyia wema baba 
yake hapo baadae. Na Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake amesema kwa yule 



164 


mwenye kufanya ubaguzi kati ya watoto 
wake kuwa: 

"f if* 4#^! 0*1 ” 

“Je haikufurahishi itakapokuwa wote 
wakikufanyia wema kwa sawa sawa?” 
Imam Ahmad 4/269 - Sahihi Muslim. 
Hadithi No. 1623. 



165 


KUWAOMBA WATU BILA YA KUWA NA 
MATATIZO. 

Imepokewa kutoka kwa Sahli bin 
Handhalat Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
akisema, amesema Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake kwamba: 
j a-v ^4 jaSiuu Uili Ajiaj La ® Ajfrj (jjLil) JUj (j<» ” 
JU ?4 JLu^ V <5 in yAD Uj tjUS (fjf* 

"<U£sLJJ Aj^xj La jJ* 

“Mwenye kuomba na hali ya kuwa nae ana 
kitu cha kumtosheleza biia shaka mtu huyo 
atakuwa anajiongezea mkaa wa moto wa 
jahanam.” Wakasema (maswahaba) kiasi 
gani cha utajiri ambacho hakifai kwa mtu 
kuomba? Akasema Mtume: (awe na utajiri 
wa) “Kiasi cha kumtosheleza kula yake ya 
mchana na usiku.” Abu Daud 2/281. Sahihil 
Jaamiy 6280. 

Na imepokewa kutoka kwa Ibin Masoud 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae, amesema 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake: 



166 


ji Lm jL ^jj uaf la. <Ujju U <Uj Jim (j-» " 

“Mwenye kuomba na hali ya kuwa nae ana 
kitu cha kumtosheleza atakuja siku ya 
kiama hali ya kuwa amechanjwa chanjwa 
usoni.” Imamu Ahmad. 1/388. Sahihi 
Jaamiy 6255. 

Baadhi ya omba omba (wenye 
kuomba) utawaona wakisimama misikitini 
mbele ya waja wa Mwenyezi Mungu na 
kuwakatisha tasbihi zao kwa maombi yao, 
na baadhi yao hutumia uongo na uzushi wa 
visa vya aina mbali mbali vya uongo. Na 
omba omba (wenye kuomba) wengine 
huwasambaza watoto wao kwenye misikiti 
mbali mbali wakisha kukusanya kwenye 
misikiti hiyo huhamia kwenye misikiti 
mingine. Na hali ya kuwa wao wako kwenye 
hali ya utajiri na hakuna anaejua hali ya 
utajiri wao isipokuwa Mwenyezi Mungu. 
Na wanapokufa ndipo unapodhihirika 
utajiri wao kutokana na mali wanazoziacha. 



167 


Na wengine huwa na matatizo ya kweli 
lakini yule asiyewajua hali zao huwadhania 
kuwa ni matajiri wakubwa kwa sababu ya 
kujizuia kwao na kuomba. Utawafahamu 
kuwa ni wahitaji kwa aiama zao 
zinazoonyesha ufakiri lakini hawaombi 
watu. Na wala hakuna anaewajua na 
kuwapa sadaka. 



168 


MWENYE KUKOPA KISHA AKAKATAA 
KULIPA OENI. 

Haki za waja mbele ya Mwenyezi Mungu 
zina madhara makubwa. Mtu anaweza 
akajikwamua na haki za Mwenyezi Mungu 
kwa kuleta toba, lakini haki za waja hazina 
budi kulipwa kabla ya kuja ile siku ambayo 
mtu hatokuwa tena na uwezo wa kulipa 
deni la mtu kwa dinari au dirham au 
shilingi, lakini atalilipa kwa mema au 
maovu yake. Na Mwenyezi Mungu 
anasema: 

d d. > 

“Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni 
kuzirudisha amana kwa wenyewe.” 

Annisaa : 58. 

Na miongoni mwa mambo yalioenea 
kwenye jamii yetu hivi sasa ni kulichukulia 
kwa upole suala la kukopa, baadhi ya watu 
huamua kukopa bila ya kuwa na matatizo 
makubwa isipokuwa tu huamua kukopa 



169 


kwa ajili ya kupenda starehe za kidunia na 
kushindana na watu wengine kwenye 
mapambo ya majumbani na mfano wa 
starehe kama hizi za kilimwengu ambazo ni 
zenye kupita kwa haraka. 

Na mara nyingi huingia kwenye matatizo ya 
kunadisha mali zao ili kufidia madeni, 
ambapo mara nyingi huwa na shub-ha au 
uharamu ndani yake. 

Kufanya dharau na madeni ya watu mara 
nyingi humuongoza mtu kwenye kusitasita 
kuiipa madeni haya, na hatimae kupelekea 
kupotea mali za watu au kuharibika. 
Amesema Mtume akihadharisha mwisho 
mbaya wa kitendo hiki kuwa: 

Lfcfl-ii Ajjj Jtj— 

"iill Ai£ii Jjjj <j-»j 

“Mwenye kukopa (kuchukua) mali za watu 
(kwa lengo la) kutaka kuzilipa (baada ya 
kumaliza haja yake) Mwenyezi Mungu 
humlipia (humsaidia kuzilipa) na mwenye 
kukopa (kuchukua) mali za watu kwa ajili 
ya kutaka kuziangamiza Mwenyezi Mungu 



170 


humuangamiza yeye” Bukhariy Fat-hul 
Baariy 5/54. 

Na watu wengi huyachukua masuala ya 
deni kijuu juu na kuyadharau kwa kudhani 
kwamba ni masuala mepesi hali ya kuwa 
masuala haya mbele ya Mwenyezi Mungu 
ni masuala mazito. Bali hata yule shahidi 
(aliyekufa kwenye njia ya Mwenyezi 
Mungu) pamoja na kuwa na daraja kubwa, 
cheo kikubwa na malipo makubwa mbele ya 
Mwenyezi Mungu hatosalimika kama 
atakuwa na mabaki ya deni. Na dalili ya 
hayo ni kauli ya Mtume isemayo: 

O-jAll 0-» Atit Jj-ii \ju AJii " 

Jjf— cri J-ji u' J-J 

4 \y\\ La 0^ j j JjS aa ,0 t JjI 

f ’ 4JuJ ftj 

“Ametakasika Mwenyezi Mungu! Kitu gani 
hiki kigumu alichokiteremsha Mwenyezi 
Mungu kwenye dini! Naapa kwa yule 
ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, 
lau kama mtu atauawa kwenye njia ya 
Mwenyezi Mungu, kisha akahuishwa kisha 



171 


akauawa tena, kisha akahuishwa kisha 
akauawa tena nae akawa ana deni (la mtu), 
basi asingeingia peponi mtu yule mpaka 
alipiwe deni lake.” Annasaai 7/314. 

Je baada ya maonyo makali kama 
haya basi hawazingatii watu hawa wenye 
kudharau madeni na kuyachukulia kwa 
wepesi na hali ya kuwa mbele ya Mwenyezi 
Mungu ni masuala mazito? 



KULA HARAMU. 


Asiyemuogopa Mwenyezi Mungu huwa 
hajali wapi alikochuma mali yake, na 
ameitoa kwenye kitu gani au njia gani, 
isipokuwa hima yake kubwa huwa ni 
kuongeza pato lake japo kama litakuwa 
kwa njia ya haramu. Iwe ni kwa njia ya 
wizi, rushwa kupora au kughushi au 
kufanya biashara ya haramu au riba au 
mali ya yatima au malipo ya kazi ya 
haramu, kama vile kupiga bao, zinaa, kuiba 
au kuifanyia uadui nyumba ya mali ya 
waislamu (bait-ul maal), au mali za umma 
au kuchukua mali za watu wengine kwa 
kuomba omba, au kuomba bila ya kuwa na 
matatizo makubwa. Na mfano wa haya; 
kisha hula kwa kutumia mali hizi za 
haramu na kuvaa na kupanda vipando 
vilivyotokana na mali hizi au kujenga au 
kuajiri, au kupamba nyumba yake kwa 



173 


mali hizi na kula haramu. Na mtume 
rehema na amani ziwe juu yake anasema: 

ulj\ jUlli .1 (3^ Cui JS " 
“Kila kipande cha nyama kilichomea 
kutoka kwenye haramu basi moto ni bora 
kwake.” Tabraaniy 19/136; Sahihil Jaamiy 
4495. 

Na atakuja kuulizwa siku ya kiama kuhusu 
mali yake wapi alikoichuma au aliitoa 
kwenye njia zipi, na hapo ndipo 
kutakapokuwa na maangamizi na khasara 
na majuto. Basi yule aliyesaliwa na mabaki 
ya mali ya haramu na afanye haraka 
haraka kuepukana nayo sasa hivi. Ikiwa ni 
mali iliyokuwa haki ya binaadamu mwenzie 
basi afanye haraka kuirejesha kwa 
mwenyewe pamoja na kuomba msamaha 
kabla haijamfikia siku ambayo hatoweza 
kuiipa kwa dinari au dirham au shilingi 
isipokuwa kwa mem a au maovu. 



174 


KUNYWA POMBE JAPO KAMA TONE 
MOJA. 

Mwenyezi Mungu amesema: 

6* uiLo&lj Ujj 

^ t j a j/n~yli (jUaaJjJl 

“Enyi mlioamini! Bila shaka ulevi na 
kamari, na kuabudiwa (na kuombwa) asiye 
kuwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa 
mishale ya kupiga ramli (na kwa 
vinginevyo) yote haya ni uchafu (ni) katika 
kazi ya shetani, basi jiepusheni navyo ili 
mpate kufaulu.” Ai Maidah : 90. 

Na amri ya kujiepusha ni daliii 
yenye nguvu zaidi kuiiko kuharamisha, na 
Mwenyezi Mungu amefananisha pombe na 
“answabu” ambayo ni Miungu ya makaflri 
na masanamu yao, kwa hiyo hakuna hoja 
tena kwa yule mwenye kusema kuwa 
Mwenyezi Mungu hakusema pombe ni 
haramu isipokuwa amesema jiepusheni 
nayo!! 



175 


Na yamekuja maonyo m si kali kutoka 
kwenye hadithi sahihi ya Mtume kwa yule 
mwenye kunywa pombe. Imepokewa 
kutoka kwa Jaabir kwenye hadithi marfuu 
kwamba; 

jc- M j) " 

AJja Laj 4>) Jj-wj 4 : l «JLaJl 44*13 <>» 4jiuu 
'* jUfl JaI ji jljJi Ja) 

“Hakika mwenyezi Mungu mtukufu ana 
ahadi na wale wenye kunywa pombe 
kwamba atawanywesha “tiinatilkhabaal” 
wakasema maswahaba ‘Ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu ni nini hii 
“tiinatilkhabaal?’ Akasema Mtume: “Ni 
majasho ya watu wa motoni au maji ya 
watu wa motoni.” Muslim 3/587. 

Na imepokewa kutoka kwa Ibin Abbas 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae yeye na 
baba yake kwenye hadithi marfuu; 

M cAj jAj 4s) jaA Qa±a jAj CiLa (j^» " 
“Mwenye kufa hali ya kuwa mlevi mzoefu 
atakutana na Mwenyezi Mungu hali ya 
kuwa ni kama mtu aliyekuwa anaabudu 



176 


masanamu.” Tabraniy 12/45. Sahihil 
Jaamiy No. 6525. 

Na kwenye zama zetu za leo kuna 
pombe na aina mbali mbali za vileo zikiwa 
zimetapakaa kila sehemu na zikiwa kwenye 
sampuli mbaii mbali na kupewa majina ya 
aina tofauti tofauti, kama vile beer, alcohol, 
vodka, champagne, wiski, konyagi, gongo, 
chang’aa, mbege , wine n.k na kujitokeza 
kwenye umma huu kundi la watu 
aliowaeiezea Mtume kwenye hadithi 
tukufu: 

" 1$. ft Mi l jji-i " 

“Miongoni mwa watu wa umma wangu 
watakunywa pombe na kuiita majina 
yasiokuwa yake.” Imam Ahmad 5/342. 
Utawaona watu wakiita vinywaji vya 
kiroho, vinywaji vikali, vinywaji vya 
kukonga roho badala ya pombe hii ni kwa 
ajili tu ya kutaka kufanya hadaa na 
kuharibu maana yake. 

V) Uj ! ji-al Alii ^ 



177 


“Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi 
Mungu na wale walioamini, lakini 
hawadanganyi ila nafsi zao, nao 
hawatambui.” A1 Baqara : 9. 
Na sheria ya kiislamu imekuja na 
kanuni tukufu kabisa ambayo imekata 
kabisa mizizi yote ya fitina na vitimbi vya 
wale wenye kucheza na sheria, pale 

aliposema Mtume: 
"fl ja. JSj " 

“Kila chenye kulevya ni pombe na kila 
pombe ni haramu.” Muslim 3/1587. 

Kwa hiyo basi kila chenye kuichanganya 
akili na kuilevya huwa ni haramu kutumia, 
iwe kidogo au kwa wingi kama ilivyokuja 
kwenye hadithi; 

4 Ijla j ») j-a. —9 j " 

“Kila chenye kuichanganya akili na 
kuilevya ni haramu (kunywa) kidogo au 
kwa wingi.” Abou Baud No. 3681, na 
kwenye Sahihi Abou Daud 3128. 



178 


Kwa hiyo ni lazima ieleweke kuwa 
pamoja na pombe kuwa na majina mengi 
mengi tofauti, lakini kinachokusudiwa ni 
kitu kimoja na hukumu yake iko wazi iwe 
gongo (chang'aa) au beer zote ni pombe. 

Na mwisho, haya hapa tena ni 
mawaidha kutoka kwa Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake kwa wale wenye 
kunywa pombe. Amesema Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake kuwa: 

AJ J-oAj jiJ u jj!m " 

‘A-J& 4)1 (_iLj cjUj t jl—ill JiJ ljU <jlj tbkLua 
tl^U-a o-xuj S^Ua 4j JjSj <jlj 

JLc. (jlj i <uii t-jUa ljLj cjlil) Jia CiL» 0^ 

A i Lafc.li mU/i jj) 4j j a i -J 

Ua oL^ o!j ‘A-Jfc 4*1 ljLJ uilj (j^ ‘ jljfl JiJ 
jljJLi JLaJ) j Auiuu <j) 4)1 ^le- 

J—fci Sj l -*^ac . j JLi f JL. A1 1 a_c. L^j 4)1 Lj 

m jU1I 

“M wen ye kunywa pombe na kulewa 
hatokubaiiwa sala yake kwa muda wa siku 
arobaini na akifa kwenye siku hizo ataingia 



179 


motoni. Ikiwa atatubu, basi Mwenyezi 
Mungu atamkubalia toba yake; ikiwa 
atarejea tena na kunywa na kulewa 
hatokubaliwa sala yake kwa muda wa siku 
arobaini, na ikiwa atakufa ataingia motoni, 
na ikiwa atatubu basi Mwenyezi Mungu 
atamkubalia toba yake. Na ikiwa atarejea 
tena na kunywa na kulewa hatokubaliwa 
sala yake kwa muda wa siku arobaini na 
akifa ataingia motoni, na akitubia 
Mwenyezi Mungu humkubalia toba yake, 
na ikiwa atarejea tena basi itakuwa ni haki 
kwa Mwenyezi Mungu kumnywesha 
radgatul khabaal siku ya kiama, wakasema 
(maswahaba) Ni nini hii “radghatul 
khabaal” Ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu? Akasema ni maji yanayowatoka 
watu wa motoni.” Ibin Maajah No. 3377 na 
katika Sahihil Jaamiy 6313. 

Ikiwa hii ni hali halisi ya wale wenye 
kutumia pombe, basi fikiria vipi itakuwa 
hali ya wale wenye kutumia ulevi ambao 
una madhara makubwa zaidi na kudumu 



180 


kwenye hali hiyo Kama wale wanaotumia 
madawa ya kulevya na Mwenyezi Mungu 
atuepushe nayo. 



181 


KUTUMIA VYOMBO VYA FEDHA NA 
DHAHABU KWA KULIA NA KUNYWA. 

Hutokuta sehemu yoyote ya kuuzia vyombo 
na vifaa vya nyumbani leo hii ila utakuta 
mara nyingi kuna vyombo vya dhahabu na 
fedha, au vikiwa vimepakwa au 
kuchovyekwa kwenye maji ya dhahabu na 
fedha. Na vile vile kwenye nyumba za 
matajiri na mahoteli mbali mbaii. Si hivyo 
tu bali aina ya vyombo hivi imekuwa leo hii 
ndio miongoni mwa zawadi mashuhuri 
wanazopeana watu kwenye sherehe za aina 
mbali mbali. 

Baadhi ya watu huenda ikawa 
wasiweke vyombo hivi majumbani mwao, 
lakini huvitumia kwenye majumba ya watu 
wengine na kwenye karamu zao za harusi. 
Mambo haya yote ni katika mam bo 
yaliyoharamishwa katika sheria ya 
kiislamu, na Mturne ameonya vikali kuhusu 
kutumia vyombo hivi. Imepokewa kutoka 



182 


kwa Umm Salama kutoka kwenye hadithi 
marfuu: 

ji JSL Oj " 

“Hakika yule anaekula au kunywa kwenye 
vyombo vya fedha au dhahabu bila shaka 
atakuwa anajivutia moto wa Jahanam 
kwenye tumbo lake.” 3/1634. 

Na hukumu hii inahusu vifaa na vyombo 
vyote vya chakula kama vile sahani za 
chakula, vijiko, uma, visu na vyombo vya 
kuwakaribishia wageni, na sahani za keki 
zinazotumika kwenye harusi na kadhaiika. 
Na baadhi ya watu husema sisi hatuvitumii 
vyombo hivi kwa chakula, lakini tunaweka 
kwenye rafu za kioo kwa ajili ya mapambo 
tu. Hili vile vile halifai kwa kule kuchelea 
Iabda unaweza kutumia baada ya 
kushawishiwa na shetani kwa sababu ni 
bora kuzuia kuiiko kutibu. 



183 


KUSHUHUDIA UONGO. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

jjJ-fl J>a ' lAjW t> X** 

“Basi jiepusheni na uchafu wa masanamu 
na jiepusheni na usemi wa uongo, 
mkhalisike kwa Mwenyezi Mungu bila 
kumshirikisha.” Suratil Hajj 30-31. 

Na imepokewa kutoka kwa Abdui Rahman 
bin Bakra Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
yeye na baba yake , nae akipokea kutoka 
kwa baba yake akisema: 

‘(Siku moja) tulikuwa mbele ya Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake akasema: 
a>JLV» : ((l_&$)) f£iu\ Vi” 

JjJj vi: JLSa -Lisi a (jLSj o ^ j - 

"CiLui -UIS (jJA LAjjSj JIJIaA Jljj 
“Je nikupeni khabari ya madhambi 
makubwa? Je nikupeni khabari ya 
madhambi makubwa? Je nikupeni khabari 
ya madhambi makubwa?”(akasema) 



184 


“kumshirikisha Mwenyezi Mungu na 
kuwaasi wazee wawili,” alikuwa 
ameegemea akakaa sawa kisha akasema 
“Juweni na kusema uongo.” Akasema (baba 
yake Abdul Rahman bin Bakrat) Ikawa 
anarejea rejea kauli hii (na kusema uongo) 
mara nyingi mpaka tukasema; ‘laiti 
angenyamaza.’ Bukhari Fat’hul Baariy 5/261. 

Na huku kuirejelea mara nyingi 
kauli ya kusema uongo ni maonyo na 
mazingatio kutoka kwa Mtume kutokana 
na kuchukuliwa kwa wepesi suala hiii la 
kuapa na kushuhudia uongo na 
kudharauliwa na watu wengi na hivyo 
kuongezeka madai ya uongo kutokana na 
husuda na uadui, hatimae kuleta ufisadi 
mkubwa kwenye jamii. Haki ngapi 
zimepotea kutokana na ushahidi wa uongo, 
watu wangapi waiiowadhulumu watu wema 
kutokana na uongo au kupata mambo 
wasiostahiki kwa sababu ya kutumia uongo 
au kupewa nasaba zisizokuwa zao kutokana 
na uongo? 



185 


Na miongoni mwa dharau inayofanywa na 
watu kwenye suala hili, ni haya mam bo 
yanayofanywa na baadhi ya watu 
mahakamani kwa kumwambia mtu; 
“twende ukanitolee ushahidi nami 
nitakutolea ushahidi!” Watu hawa huwa 
wamekutana tu mahakamani au njiani na 
wala wakikuwa hawajuani, kabla ya hapo 
na hivyo kuthubutu kutoa ushahidi wa 
uongo kwenye jambo ambalo huhitaji ujuzi 
na ukweli wa hali yenyewe. Kama vile 
kumtolea ushahidi juu ya haki ya kumiliki 
ardhi au nyumba au kusifia tabia njema. 
Huu ni uongo na uzushi kwa sababu 
ushahidi unatakiwa uwe kama 
ulivyopokewa kwenye kitabu cha Mwenyezi 
Mungu; 

bu VI Uj > 
“Na sisi hatukutoa shahada ile isipokuwa 
kwa yale tuliyoyajua.” Yusuf: 81. 



186 


KUSIKIL1ZA MUZIKI. 


Ibin Masoud alikuwa akiapa kwa Mwenyezi 
Mungu kuwa muradi wa kauli ya Mwenyezi 
Mungu isemayo: 

Jjow <jC ^ jiuu L> 4 ^ 

“Na katika watu wako wanaokhitari 
maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu na 
njia ya Mwenyezi Mungu pasipo wao kujua 
lolote.” Luqman : 6 ni nyimbo, angalia 
tafsiri ya Ibin Kathiir 6/333. 

Imepokewa kutoka kwa Abii Aamir na Abu 
Malik A1 Ash-aariy Mwenyezi Mungu awe 
radhi nao wakipokea kutoka kwa Mtume 
kuwa amesema: 

jjjaJlj >aJl " 

j j-aJl j 

“Watakuja watu kwenye umati wangu 
watakaokuwa wakihalalisha zinaa na hariri 




187 


(kwa wanaume) na pombe na muziki.” 
Bukhari Fat hul Baariy 10/51. 

Na imepokewa kutoka kwa Anas Mwenyezi 
Mungu awe radhi nae kwenye hadithi 
marfuu: 

) dJjj j u a ” 

"uajla-JL ) Jjj^a j CiLuiil tjiij) j jaaJI 1 

“Kutakuja kutokea kwenye umma huu, 
kudidimizwa, na kutupwa kutoka juu hadi 
chini na kugeuzwa sura ,na hiyo ni pindi 
(watu wa umma huu) watakapokunywa 
pombe na kuwachukua waimbaji wa kike, 
na watakapopiga muziki.” Angalia Silsiiati 
Sahiihat No. 2203; Tirmidhiy No. 2212. 

Na Mtume amekataza kupiga 
ngoma, na akaisifu zumari na zeze kuwa ni 
sauti ya mpumbavu alie muovu. Na 
wanazuoni waliopita kama Imam Ahmad 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
wameweka wazi kuhusu uharamu wa ala za 
pumbao na muziki kama vile udi, gambusi, 
kinubi, filimbi, zumari na toazi. Bila shaka 
ala za Muziki wa kileo kwa jumla zinaingia 



188 


kwenye hadithi ya Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake ya kukataza muziki. Na ala 
hizo kama vile violin, fiddle, vinanda, piano, 
gitaa na zana nyingine, bali ulevi na furaha 
isiyo na upeo na taathiri inayopatikana 
kwenye ala za muziki wa kileo ni kubwa 
zaidi kuliko ala za muziki wa kale ambazo 
zimeharamishwa Kwenye baadhi ya hadithi 
si hayo tu bali ulevi wa muziki na urushaji 
wake wa akili ni mkubwa zaidi kuliko hata 
ulevi wa pombe, Kama walivyotaja baadhi 
ya wanazuoni kama Ibin A1 Qayyim na 
wengineo. Bila shaka madhambi 
huongezeka maradufu na uharamu kuwa 
mkubwa pindi muziki unapoambatana na 
nyimbo na sauti tamu kama vile sauti za 
waimbaji wa kike. Na msiba huwa mkubwa 
zaidi inapokuwa beti za mashairi ya nyimbo 
hizo zinapokuwa zinazungumzia in am bo 
yenye kuhusu mapcnzi, kusifla ufuska au 
uflsadi kama vile mashairi ya mipasho au 
kusifla maungo ya siri ya mwanamke, na 
kwa sababu hiyo basi ndio maana 



189 


wanazuoni wakasema kuwa nyimbo ni 
posta ya zinaa, na huotesha unaafiki 
kwenye moyo. Na kwa ujumla imekuwa 
masuala ya nyimbo na muziki ni katika 
masuala yenye kuleta fitina kubwa kwenye 
zama zetu za leo. 

Na miongoni mwa mam bo yaliyoongeza 
balaa kwenye zama hizi ni kuingizwa 
muziki kwenye vitu vingi kama vile saa, 
kengele, michezo ya watoto, “kompyuta” na 
baadhi ya simu, kiasi kwamba imekuwa 
kujiepusha na muziki ni suala Iinaiohitaji 
azma kubwa na Mwenvezi Mungu ndie wa 
kutakiwa msaada. 



190 


KUSENGENYA. 

Yamekuwa tnazungumzo mengi siku hizi 
kwenye vikao ni kuwasengenya waislamu 
na kuramba heshima zao, na hali ya kuwa 
hili ni jambo alilolikataza Mwenyezi Mungu 
na kuwakimbiza waja wake, na akalitolea 
mfano wa sura mbaya na yenye kuchukiza 
kabisa ambapo nafsi ya mtu huona kinyaa 
pindi anapotajiwa. Akasema Mwenyezi 
Mungu: 

JSLj (ji jkSjjki u.iaui 1 uaau ^LJaou Vj )... 

j£i Ijoa 

“Wala baadhi yenu wasiwasengenye 
wengine, Je mmoja wenu anapenda kula 
nyama ya nduguye aiiekufa? La hampendi, 
(basi na haya msiyapende).” A1 Hujuraat : 
12 . 

Na Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
ameweka wazi maana yake kwa kusema: 



191 


:Jli . f- jj ?4_ijit II La <jjjJj) " 

I—® u! { - x J* : JjS ojSj Lu Lllai 4lj£j 

6-% <*-J ub Auj&i ±ii Jjii u Aj2 tjis lj) : ?Jj£i 

“Je mnajua nini maana ya kusengenya? 
Wakasema Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake ndio wenye kujua zaidi akasema ni 
kumtaja ndugu yako kwa jambo 
analoiichukia. Ikasemwa, unaonaje kama 
ndugu yangu atakuwa nalo jambo hilo 
ninalolisema. Akasema kama atakuwa nalo 
jambo hilo unalolisema utakuwa 
umemsengenya na kama atakuwa hana 
jambo hilo unalolisema utakuwa umemzulia 
uongo.” Muslim 4/2001. 

Usengenyi ni kule kumtaja ndugu 
yako muislamu kwa mambo anayoyachukia 
sawa iwe mambo hayo yapo kwenye mwili 
wake au kwenye dini yake au dunia yake au 
nafsi yake au tabia zake au umbile lake, na 
usengenyi una sura nyingi tofauti, kama vile 
kutaja aibu zake, au kuhadithia kwa 
kumuiga kwa njia ya dharau. 



192 


Na watu wengi hulichukulia suala la 
usengenyi kwa juu juu pamoja na kuwa 
maovu yake ni makubwa mbele ya 
Mwenyezi Mungu na ushahidi wa hayo ni 
kauli ya Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake isemayo: 

Ja J 0^! lP* LU J WjH ” 

*1 tr® Ljll Lj) <j}j 

“Riba ni milango sabini na mbili wa chini 
kuliko yote ni kama vile mtu kumuingilia 
mama yake mzazi na riba kubwa zaidi ni 
mtu kurefusha ulimi wake kwa 
kuishambulia heshima ya ndugu yake.” 
Silsilati Ssahiihat No. 1871. 

Kwa hiyo ni wajibu kwa mwenye 
kuhudhuria kikao kuukataza uovu huu na 
kumlinda ndugu yake mwenye 
kusengenywa na Mtume amelipendezesha 
suala hili kwa kusema: 
jLtft <JejP cP i>* " 

"4_aLUl ^ jj 

“Mwenye kuihifadhi heshima ya ndugu 
yake Mwenyezi Mungu atauhifadhi 



193 


uso wake na moto siku ya kiama.” Ahmad 
6/450 ; Sahihil Jaamiy no. 6238. 



194 


USAKUB1MBI - UDUK1Z1. 

Kupeleka maneno ya watu huku na huku 
kwa lengo la kutaka kuwachonganisha na 
kuwafanyia ufisadi kati yao ni miongoni 
mwa sababu kubwa zinazopelekea kukata 
mafungamano na kuwasha moto wa chuki 
na uadui kati ya watu. Na Mwenyezi 
Mungu amekiumbua kitendo hiki kwa 
kusema: 

CuLA 0 ui&Lk jll jlaj Vj ^ 

“Wala usimtii kila muapaji sana aliye 
dhalili, msengenyaji (msemaji watu) aendae 
akitia fitina.” A1 Qalam : 10-11. 
Imepokewa kutoka kwa Hudhaifa kutoka 
kwenye hadithi marfuu: 

AiaJ! JiJj V » 

“Hatoingia peponi sakubimbi 

(mchonganishi).” Bukhari 10/472 Fat hul 
Baariy. 



195 


Na imepokewa kutoka kwa Ibin Abbaas 
akisema ; 

A-Jft 4^ lM lpW 6, u-#' O* 

(jLjiu (jjJL-uJI A.'u.Lall (jUaj^ qa h i l % .1 

j^Luj Aalft *k>) ^^L-a JlSa UA jjjS 

] (j-L -Jli - ji-6 04^ U J ‘09^i" 
(jLSj 4—IjJ c>» jjI-j V L»A 

’ 1 4.oj it nu t^fuuu. jp^i\ 

‘(Siku moja) Mtume alikuwa akipita 
kwenye bustani moja miongoni mwa 
bustani za madina akasikia sauti za watu 
wawili wakiadhibiwa kwenye makaburi yao 
akasema Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake: 

“Watu hawa wanaadhibiwa na 
hawaadhibiwi kwa kosa kubwa.” Kisha 
akasema ‘ndio’. Na kwenye mapokezi 
mengine akasema hakika ni kosa kubwa ; 
alikuwa mmoja wao hajizuii na chachizo za 
mkojo wake, na mwingine alikuwa akienda 
(huku na huku) kwa usakubimbi 
(uchonganishi).” Bukhari Fat’hul Baaariy 1/317. 



196 


Na katika sura mbaya kabisa za 
usakubimbi ni kumchonganisha mtu na 
mkewe au mke na mumewe, nayo ni 
kujitahidi kupekeka maneno huku na huku 
kwa kutaka kuharibu uhusiano uliopo kati 
yao. Vile vile kitendo cha baadhi ya 
wafanyakazi maofisini ya kuchukua 
maneno ya wengine na kuyapeleka kwa 
meneja au mkurugenzi kwa namna ya 
uchonganishi ili kuwaletea madhara 
wafanyakazi wengine. Haya yote ni katika 
mambo ya haramu kubwa ambayo ni 
wajibu kabisa kwa kila Muislamu 
kujiepusha nayo na kujiweka nayo mbali 
kabisa. 



197 


KUINGIA KWENYE NYUMBA ZA WATU 
BILA RUHUSA. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

'jjA IjJJJ V 1 6^ 4^9 y 

“Enyi mlioamini! Msiingie nyumba ambazo 
si nyumba zenu mpaka muombe ruhusa 
(mpige hodi) na muwatolee salamu waiiomo 
humo.” An Nuur : 27. 

Na akasema Mtume kwa kuweka wazi suala 
hili kuwa; ila iliyopelekea kuwekwa sheria 
ya kuomba idhini ni kwa sababu ya 
kuchelea mtu kuchungulia aibu za wenye 
nyumba ikiwa kama ataingia kwenye 
nyumba za watu bila ya kuomba idhini.” 
Akasema Mtume: 

'* Jaj (y* J«a Iaj) " 

“Kuomba idhini kumewekwa kwa ajiii ya 
macho.” Bukhariy Fat’hul Baariy 11/24. 



198 


Na leo hii pamoja na kukaribiana majengo 
na kugusana magorofa na kukabiliana 
madirisha na milango , imekuwa uwezekano 
wa kufichuka siri za majirani wao kwa wao 
ni mkubwa, na wengi wao huwa 
hawainamishi macho yao chini.Bali watu 
wengi wenye kukaa nyumba za juu kwa 
kupitia kwenye madirisha na mapaa ya 
nyumba zao huchungulia kwa kusudi 
nyumba za chini zilizopakana na nyumba 
zao. Hii ni khiana na kukiuka heshima ya 
jirani na ni njia mojawapo yenye kupelekea 
kwenye mambo ya haramu, na pia kitendo 
tiiki husababisha maafa na fitina kubwa 
baina ya majirani. Na inatosha dalili ya 
kuonyesha hatari na uovu mkubwa wa 
jambo hili pale tunapokuta kuwa sheria ya 
kiislamu imeruhusu kupofua jicho la yule 
mwenye kufanya ujasusi kwa kuchunguza 
au kuchungulia mambo yasiyomhusu. 
Amesema Mtume: 

ij* £&) U-«" Ailft <(0)) ,JLa .so)) j Jli 

)jii j Ji Ja. Jia ^0) jjxi fjS 



199 


“Mwenye kuchungulia kwenye nyumba ya 
watu bila ya idhini yao ni halali kwao 
kulipofua jicho lake.” Muslim 3/1699. 

Na kwenye mapokezi mengine: 

".o-L-aS Vj ajJ ^ Ajjc Ijjiia (j*j 

“Pofueni jicho lake na wala hana dia wala 

kisasi. 1 ” Ahmad 2/385 Sahihil Jaamiy 
No. 6022. 


1 Yaani hastahiki mtu huyu kupevva dia wala kulipiza 
kisasi. 



KUNONG’ONA WATU WAWIL1 MBELE 
YA MTU WA TATU. 


Haya ni katika maafa ya vikao na ni 
miongoni mwa hatua anazotumia shetani 
katika kuwatenganisha waisiamu na 
kupandikiza mbegu ya chuki kwenye vifua 
vyao. Na katika kuweka wazi hukumu na 
ila ya kitendo hiki, amesema Mtume: 

^ j-iVI as a Sta 1 jj " 

."Ajjau dJj J d*i 'jidikj 
“Mnapokuwa watatu, basi wasinong’one 
watu wawili na kumuacha mwengine 
mpaka mtakapochanganyika na watu wengi 
kwa sababu kitendo kile kitamhuzunisha 
(yule wa tatu).” Bukhariy (Angalia Fat’hul 
Baariy 11/83). 

Na inaingia kwenye hukumu ya kitendo 
hiki pia kunong'ona watu watatu na 
kumuacha mtu wa nne au kuzungumza 
watu wawili kwa lugha asiyoifahamu mtu 





201 


wa tatu. Bila shaka kunong’ona ndani yake 
kuna aina 

ya kumdharau mtu wa tatu au kumfanya 
afikiri kwamba hawa watu wawili wana 
njama za shari dhidi yake. 



202 


KUREFUSHA NGUO. 


Isbaali - ni katika mambo wanayodhania 
watu wengi kuwa ni mepesi na hali ya kuwa 
madhambi yake ni makubwa mbele ya 
Mwenyezi Mungu. Na Isbaali maana yake 
ni kurefusha nguo mpaka ikaruka au kupita 
vifundo viwili vya miguu, na baadhi ya 
watu hurefusha nguo mpaka ikawa 
anaiburuza kwa nyuma yake , au kugusa 
chini. 

Imepokewa kutoka kwa Abi Dhari 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae : 

V ^ 2)1 jj ifls CP 

cr-4j] [oJJ! 

A^lLwi J) A'loHj V) Liu v 

.''wjjlSJl i aKIL 

“Watu watatu Mwenyezi Mungu 
hatozungumza nao siku ya kiama, na wala 
hatowaangalia na wala hatowatakasa. 



203 


na watakuwa na adhabu kali iumizayo; 
(watu hao ni) yule mweye kurefusha (nguo 
yake) 

(na kwenye mapokezi mengine mwenye 

kurefusha shuka yake) 1 , na mwenye 
kusimanga, (na kwenye mapokezi mengine, 
na yule ambae hatoi kitu chochote 
isipokuwa husimbulia (husimanga), na yule 
mwenye kutoa bidhaa yake kwa kiapo cha 
uongo.” Muslim 1/102. 

Yule mwenye kusema kuwa; 
“urefushaji wangu wa nguo sio wa kibri,” 
huyu atakuwa anajaribu kuitakasa nafsi 
yake kwa utakaso ambao haukubaliki,kwa 
sababu onyo lililokuja kwa mwenye 
kurefusha nguo yake ni kwa jumla sawa 
mtu awe amekusudia kufanya kibri au 
hakukusudia kufanya hivyo. 


Mpaka ikawa imevuka na kufunika vifundo viwili vya 
mguu. 



204 


Lakini wote wanaingia kwenye hukumu 
moja, kama ilivyokuja kwenye: 

" jua yj» jji) (> u ” 

“nguo itakayovuka chini ya vifundo viwili 
vya miguu, basi vifundo hivyo vitakuwa 
motoni.” Ahmad 6/254 Sahihil Jaamiy 
No.5571. 

Na atakapoirefusha nguo yake kwa 
kibri hapo adhabu yake huwa ni kali na 
kubwa kupita kiasi kama ilivyokuja kwenye 
hadithi: 

.’’ixbifl Aol) jliiu 4 jijj jx (3* ,? 

“Mwenye kuburuta nguo yake kwa kibri, 
Mwenyezi Mungu hatomuangalia siku ya 
kiama.” Bukhariy 3465. 

Hii ni kwa sababu atakua amekusanya 
makosa ya aina mbili ambayo yote ni 
haramu. Na kurefusha nguo kupita vifundo 
viwili ni haramu kwa kila vazi kama 
ilivyokuja kwenye hadithi ya Ibin Omar 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae: 



205 


ju«yi "tftji ja u$j& &\ j* 6, cd cf 

?>Lj» Ulu l^L* ijA (4-#L»aJlj j j\ji\ 

."U-fft fj* <Uil jlalj 

“Kurefusha nguo (Isbali) kupo kwenye 
shuka (kikoi) kanzu na kiremba, mwenye 
kuburuta kitu chochote katika hizo kwa 
kibri basi Mwenyezi Mungu hatomuangalia 
siku ya kiama.” Abou Daud Sahihii Jaamiy 2770. 

Na mwanamke yeye huruhusiwa 
kurefusha nguo yake kupita vifundo viwili 
vya miguu kiasi cha shibri moja au dhiraa 
moja ili iweze kusitiri miguu yake kwa 
akiba, kwa kule kuchelea kuwa isije 
ikafunuka kwa sababu ya upepo na mfano 
wa huo. Lakini haifai kuvuka kiwango 
kilichowekwa kama ilivyo kwenye baadhi 
ya nguo za mabibi harusi ambazo hupita 
shubiri moja na hata kufikia wakati 
mwingine kubebwa na mtu kwa nyuma 
yake. 



206 


WANAUME KUJIPAMBA KWA 
DHAHABU KWA NAMNA YOYOTE ILE. 

Imepokewa kutoka kwa Abii Mussa A1 Ash- 
ariy kwenye hadithi marfuu kuwa: 
uiLJV zL&jk ja {j-}\ " 

“Wameruhusiwa wanawake wa umati 
wangu (kuvaa) hariri na dhahabu na 
kuharamishwa kwa wanaume wake.” Imam 
Ahmad. 

Leo hii utakuta kwenye maduka 
idadi kubwa ya vitu vilivyotengenezwa kwa 
ajili ya wanaume kuanzia saa, miwani, 
vifungo, kalamu, mikufu na medali vikiwa 
vimetengenezwa kwa dhahabu au vikiwa 
vimechovwa kwenye maji ya dhahabu 
halisi. Na katika uovu vile vile matangazo 
ya zawadi yanayotangazwa kwa washindi 
wa mashindano mbali mbali utakuta 
wakisema mshindi wa kwanza atapata saa 



207 


ya kiume iliyotengenezwa kwa dhahabu 
n.k.!! 

yJLwa Jj-ui. j aM L>«W C ' C^ 

A_e jia J-a.j ^4 ljA j <> UuU cjlj 

1 j It auS jli (jA o ja^, ^ )) : 

aLI L«a 4ilJ j j L» <Ja.jll Jjia Lf - 

a i jj V Aiiij V : Jl4 .Aj jiHl j t&ajta. ia. 

.^L-U J <iiit (jlua -^J W' 

Imepokewa kutoka kwa Ibin Abbas 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae pamoja na 
baba yake kwamba, Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake aliiona pete ya 
dhahabu kwenye mkono wa mtu mmoja 
akaivua ile pete kisha akaitupilia mbali, 
kisha akasema; (vipi) anafanya kusudi 
mmoja wenu (na kuthubutu) kuchukua kaa 
la moto na kuliweka mkononi mwake? 
kisha akaambiwa yule mtu baada ya 
kuondoka Mtume; “Chukua pete yako 
ufaidike nayo (utumie kwa njia nyingine) 
akasema ‘hapana, naapa kwa Mwenyezi 
Mungu sintoichukua pete hiyo milele. 



208 


hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu 
ameitupa.’ (Nitaichukua vipi wakati Mtume 
wa Mwenyezi mungu ameitupa)?! Muslim 3/1 655 . 


KUVAA NGUO FUPI NA ZA KUBANA NA 
ZENYE KUONYESHA KWA 
WANAWAKE. 


Miongoni mwa vita tunavyopigwa na 
maadui wetu kwenye zama hizi ni hii 
mitindo ya mavazi (fashion) ya kileo 
ambapo wao ndio walioweka na kubuni 
mitindo na style zake nakuenea miongoni 
mwa waislamu. Mavazi haya huwa 
hayasitiri utupu kwa ufupi wake na 
kuonyesha viungo vya ndani kutokana na 
jinsi yanavyobana. Na mavazi mengi katika 
haya huwa hayajuzu kuvaliwa hata mbele 
ya wanawake wao kwa wao au mbele ya 
maharimu. Na Mtume alishatubashiria hali 
hii ya mavazi ya wanawake wa zama za 



209 


mwisho kwenye hadithi ya Abii Huraira, 
marfuu kuwa: 

Ja’| 4-ic- 4Jl1 cr^J * JiJ* id CP 

uiLJjlS Jbtoui ^4* a ; L*A ji jUll 
u£Lil—4 dl^.-AO n UiLjjlC' ClU-MllS f LmUJ tjJJ 1 —iil 
Vj A__iaJ) jj—likJj V A LUfl £± V. i l l 4 . < u -i j I£ ij 

,’M j£j I j£ Sj*— <> ■la.jJ u!j UJ-^i 
“Makundi mawili ya watu wa motoni 
sijawahi kuyaona, watu watakaokuwa na 
mijeledi kama mikia ya ng’ombe 
wakiwapiga watu (kwa kutumia mijeledi 
hiyo) na wanawake wenye kuonekana 
wamevaa hali ya kuwa wako uchi, wenye 
kutembea kwa maringo kwa kujitupa tupa, 
vichwa vyao ni kama nundu za ngamia 
zilizoinama hao hawataingia peponi na wala 
hawataipata harufu yake, kwa sababu 
harufu yake inapatikana kwenye mwendo 
wa masafa kadhaa wa kadhaa.” Hadithi 
ameipokea Muslim 3/1680 
Na yanaingia kwenye hukumu ya mavazi 
haya, vile vile mavazi wanayovaa baadhi ya 
wanawake ambayo huwa na mkato mrefu 



210 


kwa chini, au kuchanwa kwa nyuma au 
mbele, au kuwa yamekatwa katwa kwa 
chini, kiasi kwamba anapokaa mwanamke 
hufikia kuonyesha sehemu zake za siri. na 
huku ni kujifananisha na makafiri 
na kuwafuata kwenye mitindo na staili zao 
walizozusha za mavazi yenye fedheha. 
Mwenyezi Mungu ndie tunaemuomba 
salama. 

Na katika mam bo ya hatari vile vile kuwapo 
picha chafu chafu mbali mbali kwenye 
baadhi ya mavazi kama vile picha za 
wanamuziki, au kikundi cha muziki au 
chupa za pombe au picha za vitu vyenye 
roho ambazo zimeharamishwa kisheria, au 
alama za vilabu na jumuia za kikhabithi au 
maneno machafu yaliyokosa heshima na 
adabu. 



211 


KUUNGANISHA NYWELE KWA 
NYWELE ZA BANDIA KWA 
MWANAMUME NA MWANAMKE. 

Imepokewa kutoka kwa Asraaa bint 
Abubakar akisema: 

y-Ij oi j-»t Cnf> La. dJLi jJu Cuu f (jfr 

Ail (jJ (jl <ail Jj-uij Lj ;( "il l aft ^luij aJc i) 
?<Liuaiii lAjsui (i&Lwu) Auua^ ' 4 j l < **» ! LulijC’ 

".Alt^ jjaaaIIj ALk^ljil il <J*i Jlii 
Alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume 
akasema; ‘Ewe Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu mimi nina binti yangu bi harusi 
amepatwa 

na surua na nywele zake zinaanguka. Je 
niziunganishe (kwa nywele bandia) 
akasema Mtume: 

“Amemlaani Mwenyezi Mungu mwenye 
kuunganisha nywele na mwenye kutaka 
kuunganishiwa.” Muslim 3/1676. 



212 


Na imepokewa kutoka kwa Jaabir bin 
Abdillah akisema kuwa: 
d tjL-a j*j :JlS jjIa <je" 

H l i j ■ » a) jaJI 

Mtume amekataza kwa mwanamke 
kuunganisha chochote kwenye kichwa 
chake.” Muslim 1679. 

Na mfano wa hii ni hizi nyweleza 
bandia zinazojuiikana kwenye zama zetu 
kwa jina la wigi (wig) au baroka. Na 
mwenye kuunganisha nywele wa zama zetu 
ni hawa watu wenye saloon. 

Na mfano wa haramu hii vile vile kuvaa 
nywele za kuazima karri a wanavyofanya 
baadhi ya waigizaji wa kike na kiume 
wasiokuwa na tabia nzuri kwenye tamthilia 
na michezo ya kuigiza. 



213 


WANAWAKE KUJIFANANISHA NA 
WANAUME. NA WANAUME 
KUJIFANANISHA NA WANAWAKE 
KWENYE MAVAZI. MANENO AU 
MAUMBILE. 


Miongoni inwa maumbile ambayo 
Mwenyezi Mungu ameyawekea sheria kwa 
waja wake ni kwa mwanamume kujaribu 
kuhifadhi umbile lake la asili la kiume 
aliloumbwa na Mwenyezi Mungu na kwa 
mwanamke kuhifadhi umbile lake la kike 
aliloumbwa na Mwenyezi Mungu. Na na 
kuhifadhi sheria hii ni moja ya sababu 
ambazo hupelekea kunyooka maisha ya 
binadamu na kupatikana utulivu, kinyume 
cha hapo huwa hakuna utulivu. Na 
Mwanamke kujifananisha na mwanamume 
au mwanamume kujifananisha na 
mwanamke ni kwenda kinyume na 
maumbile halisi ya Mwenyezi Mungu na 
pia ni sababu ya kufungua milango ya 



214 


maasi na kueneza ufisadi kwenye jamii. Na 
hukumu ya kitendo hiki kisheria ni haramu. 
Na inapokuja laana kwenye aya au hadithi 
kwa mtu mwenye kufanya kitendo fulani 
maana yake huwa ni kuharamishwa kwa 
kitendo hicho na kwamba kitu hicho 
huingia kwenye madhambi makubwa. 
Imepokewa kutoka kwa Ibin Abaas 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae na baba 
yake kuwa: 

(Ja <u!c aS>I Ail) Jj—J 

' * # p 11 ^ \]\ £ja j p LuJJLj 

‘Mtume wa Mwenyezi Mungu amewaiaani 
wanaume wenye kujifananisha na 
wanawake na wanawake wenye 
kujifananisha na wanaume.” Bukhariy 
Fat’hul Baariy 10/332. 

Na imepokewa tena kutoka kwa Ibin Abbas 
kwenye hadithi marfuu: 

J>-ij AMl J (JjUc- tjj) (jCj 

1 < »il l (JA jiaJl j JbhjJl (j a (jjuiLaJt Ail) 



215 


“ Amewalaani Mtume wa Mwenyezi 
Mungu wale wanaume wenye kujifanya 
wanawake na wanawake wenye kujifanya 
wanaume.” Bukhariy Fat’hul Baariy 
10/333. 

Na kujifananisha huku kunaweza kukawa 
kwa njia ya harakati, utulivu au mwendo 
kama vile kujilegezalegeza kwenye mwili au 
kuzungumza au kutembea kama 
mwanamke. 

Pia kujifananisha kupo kwenye mavazi. 
Haifai kwa mwanamume kuvaa mikufu 
(chain), bangili, vikuku vya mguuni au 
hereni n,k. kama ilivyoenea kwa watu wengi 
na hasa vijana wa kileo wasiojali sheria za 
Mwenyezi Mungu. 

Vile vile haifai kwa mwanamke kuvaa 
mavazi ambayo ni hasa kwa mwanamume 
kama vile kuvaa kanzu ya kiume au shad, si 
hivyo tu bali ni wajibu pia kutofaudana na 
mwanamume kwenye umbo na staili pia. 

Na dalili yakuwa ni wajibu kwa kila mmoja 
katika jinsia mbili hizi kujitofautisha 



216 


na mwingine kwenye mavazi. Ni hadithi 
iliyopokewa na Abii Huraira marfuu kuwa: 

(j-*-! " ;l_£ ja 4_ic (j-uaj a j_jjA (j£> 

AajuI ai ja!)j ‘SijxJl (jjuJj 

“Mwenyezi Mungu amemlaani 

mwanamume anaevaa vazi la kike na 
mwanamke anaevaa vazi la kiume.” Abu 
Daud 4/355 Sahihil Jaamiy No. 5071. 



217 


KUPAKA RANG I NYEUSI KWENYE 
NYWELE. 

Kwa hakika kitendo hikl ni haramu 
kutokana na onyo kali lilotajwa kwenye 
kauli ya Mtume kuwa: 

(jj-Sj " Lui ,j 4 jlc. (j .. k*a JLS 

V iS j-uJb (jLajJl j-it fjk Q jfuaaj 

".4JaJl j Qjskjjj 

’’Watakuwa watu kwenye zama za mwisho 
wakipaka rangi nyeusi (kwenye vichwa 
vyao) kama vile uchafu wa njiwa (kinyesi). 
(Watu hawa) hawataipata harufu ya pepo“ 
Abou Daud 4/319 sahihil Jaamiy No. 8153. 

Kitendo hiki kimeenea kwa watu 
wengi hasa walioanza kutokewa na mvi. 
Huamua kubadilisha rangi yamvi hizo kwa 
kupaka rangi nyeusi. Kitendo hiki 
kimepelekea kupatikana uflsadi kama vile 
kufanya hadaa na udanganyifu kwa waja 
wa Mwenyezi Mungu na kujifananisha na 
hali isiyokuwa ya kwao. 



218 


Na bila shaka kitendo hiki kina athari 
mbaya kwa tabia ya mtu, na huenda 
kikapelekea kwenye hatari. Imethibiti 
kwenye hadithi sahihi kuwa Mtume 
alikuwa akibadilisha mvi kwa kupaka hina 
na mfano wake, na kupelekea nywele zake 
kuwa rangi ya njano njano au wekundu au 
kumili kwenye rangi ya buni. 

Na alipoletewa Abii Kuhaafa siku ya 
kukombolewa mji wa Maka huku kichwa 
chake na ndevu zake zikiwa kama mti 
wenye matunda mengi kwa shida ya weupe 
wake akasema Mtume: 

M I j mIa! j IJA ! jjjC " 

“Zibadilisheni mvi hizi kwa kitu kingine na 
jiepusheni na rangi nyeusi.” Muslim 3/1663. 
Na sahihi kwa mwanamke ni sawa na 
mwanamume haifai kwake kupaka rangi 
nyeusi isiyokuwa weusi wa nywele zake. 



219 


KUCHORA VITU VYENYE ROHO 
KWENYE NGUO KUTANI NA KWENYE 
KARATASI. 

Imepokewa kutoka kwa Abdullah bin 
Masoud Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kwenye hadithi marfuu, kuwa: 

j* Ajfr Jjfcuu* A\ Jjc CP 

'' > (jjAaLSJI irM*! 

“Watu watakaokuwa na adhabu kali zaidi 
siku ya kiama ni wale wachoraji.” Bukhariy 
Fat’hul Baariy 10/382. 

Na imepokewa kutoka kwa Abii Huraira 
kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa 
amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

<u)l Jli * j-lP CP 

\j u (j Iaj (j-A4 ^Jlai (j-j »j '' 

“Ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule 
anaeumba kama umbile langu, na waumbe 
japo kama punje moja na waumbe japo 
kama mdudu chungu.” 



220 


Na imepokewa kutoka kwa Ibin Abbas 
kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa: 

j& 2 jI ,jj) (jc 

ujJaII o-iJ a JJ—a JSj AJ Jtau jUil 

2^L-a ^cLi a-jV £±n o} Jti 

.<*a £ jj v Uj jauilj 
“Kila mchoraji atakuwa motoni, atawekewa 
nafsi kwa kila picha aliyoichora kisha 
aadhibiwe Jahanam.” Akasema Ibn Abbas: 
Kama huna budi kufanya basi tengeneza za 
miti au vitu visivyokuwa na roho ndani 
yake. " Muslim 3/1671. 

Hadithi hizi zinajulisha kuwa ni 
haramu kuchora picha za vitu vyenye roho 
kuanzia binaadamu na baadhi ya wanyama 
wenye vivuli au wasiokuwa na vivuli. Sawa 
iwe imechapishwa, au imechorwa au 
imenakishiwa au imechongwa na mfano wa 
hizo, Na hadithi zenye kuharamisha 
zinajumiisha haii hizo zote. 

Na muislamu wa kweli ni yule mwenye 
kusalimu amri mbele ya aya za Mwenyezi 
Mungu na hadithi za Mtume wake bila 



221 


kuleta ubishi au kuhoji kvva kusema; ‘mimi 
siabudu hizi picha wala kuzisujudia.’ Lau 
kama mtu mwenye akili timamu atatizama 
kvva undani na kutafakari ufisadi mmoja tu 
wa kuenea picha kwenye zama zetu, basi 
atajua hikma ya sheria hii, kwa nini 
imekuja na kuharamisha picha, na ufisadi 
mkubwa ulioenea kwenye zama zetu wa 
kuchochea matamanio ya kijinsia bali 
wakati. mwingine kumuingiza mtu kwenye 
kufanya mambo machafu yanatokana na 
mapicha haya yalioenea kila kona. Haifai 
kwa muislamu kuhifadhi picha ya vitu 
vyenye roho nyumbani kwake ili isije kuwa 
ni sababu ya kuwafanya malaika wakatae 
kuingia nyumbani kwake; kwa sababu 
Mtume anasema: 

4 < al\ V M Ajjc- 

" jjjUaj Vj uJS Ifja 

“Malaika hawaingii kwenye nyumba yenye 
mbwa au picha.” Bukhariy -fat’hul Baariy 10/380. 



222 


Kwenye baadhi ya majumba ya Waislamu 
utakuta ndani yake kuna masanamu, na 
baadhi ya masanamu haya yakiwa ni vitu 
vinavyoabudiwa na makafiri lakini huekwa 
kwenye majumba hayo kwa kudai kuwa ni 
ukumbusho au ni mapambo. Masanamu 
kama haya uharam wake ni mkubwa kuliko 
mengine. 

Na vile vile picha zilizotundikwa uharamu 
wake huwa ni mkubwa kuliko nyingine 
zisizotundikwa, mara ngapi masanamu au 
picha hizi tumeziona zikipelekea kwenye 
kuabudiwa , na mara ngapi masanamu 
haya au picha hizi tumezishuhudia zikiwa 
ni sababu ya kufufua huzuni 
zilizosahaulika?, na mara ngapi 
zimewapelekea watu kwenye 

kujifakharisha? 

Kwa hiyo ni wajibu kuziondosha picha zote 
au kuzifuta isipokuwa tu zile ambazo kuna 
uzito wa kufanya hivyo kama vile picha 
zilizoenea kwenye makopo ya bidhaa mbali 
mbali, picha za kwenye makamusi 



223 


mbali mbali na vitabu vya rejea (reference 
books) ambavyo huwa na faida kwa watu. 
Lakini hii ni pamoja na kufanya juhudi ya 
kutafuta mbinu ya kuondokana nazo kwa 
kadri itakavyowezekana. 

Inaruhusiwa kuhifadhi picha kwa 
matumizi muhimu ya dharura kaina vile 
picha za vitambulisho mbali mbali, leseni, 
pasi za kusafiria na matumizi mengine 
muhimu. 

Baadhi ya wanazuoni wameruhusu picha 
zenye kudharauliwa kama zile zenye 
kukanyagwa kwa miguu. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

.UAU) I jSSli } 

“Mcheni Mwenyezi Mungu muwezavyo 
(mwisho wa jitihada zenu).” Attaghaabun 16. 




224 


KUONGOPA KWENYE NDOTO. 

Baadhi ya watu kwa kusudi kabisa huzusha 
ndoto ambazo hawakuziona kwa ajili ya 
kutafuta utukufu na umashuhuri na sifa 
kwa watu, au kwa ajili ya kujinufaisha 
kimali; au kumtisha mtu mwenye kuwa na 
uadui nae na kadhalika. 

Na watu wengi wa kawaida wanaamini 
Imani hii ya ndoto na kushikamana nazo. 
Hivyo watu hawa hupata fursa ya 
kuwahadaa watu wa kawaida kwa uongo 
wao, lakini wajue kuwa Mtume ameonya 
vikaii kwa yule mwenye kufanya kitendo 
hiki, kwa kusema: 

4-J ^ j! ^ jiH u! " 

4) J JAJJ JJ 4 ^ J 1 

" JjL La »1 ‘ ■■ j AjJc- 

“Hakika katika uzushi mkubwa ni mtu 
kudai asiyekuwa baba yake, au kuona jicho 
lake jambo ambalo hajaliona na kumzushia 
Mtume wa Mwenyezi Mungu jambo 



225 


ambalo hakulisema.” Bukhariy Fat’hul 
6/540. 

Amesema Mtume: 

(jxi (j-u Jiu <ji uiK a JJ ^lau ^laJj <j* ” 

” J»ij oJj 

“Mwenye kujiotesha ndoto ambayo 
hakuiona atalazimishwa kufunga punje 
mbili za shayiri na hatoweza.” Bukhariy A1 
Fat’hu 6/540 

Bila shaka kuzifunga punje mbili za 
shayiri ni jambo lisilowezekana kabisa kwa 
hiyo malipo yake yatakuwa mfano wa 
kitendo hiki. 



226 


KUKAA JUU YA KABUR1 NA 
KUKANYAGA NA KUJISA1D1A HAJA 
KWENYE MAKABURI. 

Imepokewa kutoka kwa Abii 
Huraira akisema; Amesema Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake: 

Jli : Jli SjriJ* Lfi\ CP 

5 j-aa jV " Ajic <ui) 

(jii )>j <j) AJ jj-i aa_IaL (vjJ) AjLj ^JjaLia 

“ Ni bora kwa rnmoja wenu kukaa juu ya 
kaa ia moto ambalo Hnaweza kuunguza 
nguo yake na kuja kukutana na ngozi yake 
kuliko kukaa juu ya kaburi.” Muslim 2/667. 

Ama kukanyaga makaburi, baadhi 
ya watu hufanya hivi bila kujali lolote 
wakati wa kuzika rnaiti wao. Tena 
hukanyaga kwa viatu vyao kwenye 
makaburi ya jirani bila kuheshimu maiti 
wengine, na kwa uovu wa kitendo hiki 
anasema Mtume: 



227 


y_Lu l a ji u flj ' o ji 5 cjV '' 

M ,^iut-» jjS 0^ tlv 4 tr^! 4*^ 

“Kutembea juu ya mkaa wa moto au juu ya 
upanga au kutengeza kiatu changu kwa 
mguu wangu ni bora kwangu kuliko 
kutembea juu ya kaburi la muislamu” Ibin 
Maajah 1/499. Sahihil Jaamiy 5038. 

Ikiwa hii ni hali ya nitu mvvenye kutembea 
juu ya kaburi, vipi itakuwa hali ya wale 
wenye kupora ardhi ya makaburi na 
kusimamisha majengo ya biashara juu 
yake, au nyumba za kuishi? 

Ama kujisaidia haja kubwa au haja 
ndogo kwenye makaburi kama 
wanavyofanya baadhi ya watu wasio kuwa 
na maadili mema wanaopanda kwenye 
makaburi na kujisaidia ndani na kuwaudhi 
maiti kwa harufu na najisi yake, watu hawa 
Mtume anasema kuwa: 

ia-uji jjJLji La j ' * ; pi * u j 4 jlfc <u) I ^ J-Jl 

lauij J\ LuLai jjH) 



228 


“ Sijali, je ni kati ya kaburi nimekidhi haja 
yangu au kati kati ya soko.” Ibin Maajah 
1/499. 

Yaani ubaya na uovu wa mtu kwenda haja 
kwenye makaburi ni sawa na uovu wa mtu 
kuvua nguo na kujisaidia haja yake mbele 
za watu na kati kati ya soko. 

Na wale wanaotupa uchafu juu ya 
makaburi na kuyageuza makaburi hasa yale 
yaliohamwa kuwa ni majaa ya taka hao 
watakuwa na maovu sawa na hao 
waliotajwa hapo nyuma. 

Na adabu inayotakiwa wakati wa 
kufanya ziara kwenye makaburi ni kuvua 
viatu wakati unapotaka kupita kati ya 
kaburi. 



229 


KUTOJIZUIA NA MKOJO. 


Miongoni mwa uzuri wa sheria ya kiislamu 
ni kuwa imekuja kutengeneza kila jambo 
lenye kupendeza na binaadamu na 
miongoni mwa mam bo hayo ni kuondosha 
najisi, na kwa ajili hiyo ikaweka sheria ya 
kustanji kwa maji na kutumia vijiwe wakati 
wa kwenda haja ndogo au kubwa, na 
kubainisha namna ya kujinadhifisha na 
kujisafisha kwa vijiwe hivyo au maji. 
Baadhi ya watu hudharau kuondosha najisi 
wakati wa kwenda haja ndogo au kubwa na 
kusababisha kuchafuka nguo zao, 

au kuchafuka miili yao na hatimae kutosihi 
sala zao. 

Na mtume amesema kuwa kitendo hiki cha 
kutojinadhifisha na kujisafisha na mkojo ni 
miongoni mwa sababu kubwa zitakazo 
pelekea mtu kuadhibiwa kaburini kwake. 



230 


Imepokewa kutoka Ibin Abbas kuwa 
alipita Mtume kwenye bustani miongoni 
mwa bustani za Madina akasikia sauti ya 
watu wawili wakiadhibiwa kwenye 
makaburi yao. Akasema Mtume: 

fLmj iii) u i u3 jj—uJi ja jii (jrfibc (jc 

(jLjLj^ua id AjjAaS) tjlSajA In jIaj 

" uij A „jlc . ^ Jl—Si t—*A jjjS 

JJ cA9 ] lt4 -J^ u* Kj 

j_iV I (jL£j Aj^j (j^ jjluu V L«A JaI (jl£ Aj)j 

.'' A_axoj]Li ^uiAJ 

”(Watu hawa)wanaadhibiwa na 

hawaadhibiwi kwa kosa kubwa, kisha 
akasema ndio. “ 

Na kwenye mapokezi mengine : 

"Kwa hakika wanaadhibiwa kwa kosa 
kubwa, alikuwa mmoja wao hajizuii na 
chachizo za mkojowake na alikuwa 
mwingine akienda huku na huku kwa 
usakubimbi (uchonganishi). “ Bukhariy 
Fat’hul Baariy 1/317. 

" Jj*» Jiifl " 



231 


Bali amesema Mtume, na adhabu nyingi 
(zitakazowapata watu) kaburini (zitatokana 
na kutojizuia kwao) kwenye mkojo. Imam 
Ahmad 2/326 Sahihil Jaamiy 1213. 

Na kutojizuia na chachizo za mkojo 
zinamhusu kila mmoja anaekwenda haja, 
kisha akasimama haraka haraka kabla ya 
kuisha mkojo, au akawa anakwenda haja 
kwenye ukuta au kwenye sehemu ambayo 
husababisha mkojo wake kuruka na 
kurudia kwenye nguo zake, au akaacha 
kustanji kwa maji au kutumia vijiwe au 
kupuuza kabisa. 

Hivi leo imefikia hali ya 
kujifananisha na makafiri katika upeo wa 
hali ya juu kiasi kwamba imefikia baadhi 
ya vyoo vimetengenezwa sehemu ya 
kukidhia haja ndogo ukutani tena sehemu 
iliyokuwa wazi. Imekuwa mtu anajisaidia 
haja ndogo mbele ya watu wanaotoka na 
kuingia bila haya au aibu yoyote, kisha 
akainua nguo zake na kuvaa juu ya najisi. 
Na hivyo anakuwa amekusanya mambo 



232 


mawili ya haramu kwa wakati mmoja. 
Kwanza kabisa hakujistiri au kuhifadhi 
tupu yake mbele ya macho ya watu. Na pili 
hakujisafisha na kujiepusha na chachizo za 
mkojo wake. 



233 


KUSIKILIZA MAZUNGUMZO YA WATU 
HALI YA KUWA WENYEWE 
HAWAPENDI. 

Mwenyezi Mungu anasema: 



“Wala msipeleleze habari za watu.” 

A1 Hujuraat: 11. 

Imepokewa kutoka kwa Ibin Abbaas 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae yeye na 
baba yake , kutoka kwenye hadithi marfuu 
kuwa: 

6-*" ja A clH' (jr^ 

A-jjii ^-9 t-i-ua qjA jLS AJ fAj ^ji yJ) £*lui\ 

''.AaLUI fjj di'VI 

“Mwenye kusikiliza mazungumzo ya watu 
hali ya kuwa wenyewe hawapendi atapigwa 
risasi za moto kwenye masikio yake siku ya 
kiama.” Tabraaniy 11/248-249. 

Na ikiwa atakuwa anachukua maneno yao 
bila wao wenyewe kujua kwa nia ya kutaka 
kuwatia kwenye madhara basi atakuwa 



234 


anajiingiza kwenye dhambi nyingine, ya 
ujasusi na kuingia kwenye kauli ya mtume 
isemayo: 

AiaJI Jajy V » 

“Hatoingia peponi mchonganishi 
(sakubimbi)." Bukhari Fat’hul Baariy 10472. 



235 


KUWA NA UJ1RAN1 MBAYA. 

Kumuudhi jirani ni katika mambo 
makubwa ya haramu yalioharamishwa 
kwenye Uislamu kutokana na haki kubwa 
alizo nazo jirani. Imepokewa kutoka kwa 
Abii Shureihi Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa; 

V ouaij M >• 4_jc ajjI Cf’ 

Jj-uiIJ La : J-jS V iillj V 

".AiatjJ sjla. (JaU V tfill " :JlS 
“Wallahi haamini, wallahi haamini, wallahi 
haamini! (akaambiwa nani huyo 
asiyeamini) ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu? Akasema ; “Yule ambae 
hasalimiki(hatulii) jirani yake kwa maudhi 
yake.” 

Bukhariy Fat’hul Baariy 10/443. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

ULuia.1 liui I j£j2u Vj | jOjbl j 'p 

j j ishj 



236 


("iXTo JjjU) |jji j c-uaJL ujaUa!) j <—uk 3 ) j 

jJ>± Vl2aJ. (>Lu4 V ^ J) 
“Muabuduni Mwenyezi Mungu wala 
msimshirikishe na chochote, na wafanyieni 
ihsani wazazi wawili, na jamaa na 
mayatima 

na masikini na jirani walio karibu na jirani 
walio mbali na raflki walio ubavuni 
(mwenu) na msafiri aliyeharibikiwa, na 
wale iliyowamiliki mikono yenu yakulia 
(kuume). Bila shaka Mwenyezi Mungu 
hawapendi wenye kiburi wajivunao.” 
Annisa : 36. 

Na Mtume amefanya sifa njema 
anazokusifia jirani yako au sifa mbaya 
anazokusifla kuwa ni kipimo cha ihsani au 
uovu. Imepokewa kutoka kwa Ibin Masoud 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae akisema, 
alisema mtu mmoja kumuambia Mtume wa 
Mwenyezi Mungu kuwa: 

Jli : JlS Aic. iiil (j+a j j jjuul« (jjl <jc 
) jj (ji *— J Aalfr Ail) 



237 


»j A ilc. /u l a w ^ (JUfti ?c"jU 4 1 j) ji Cum^ i 
) j) <*■« ua \ JB I “tin II Vi Ji ” liljijJA C m * ** i j) 

Ji UlLui Ji 

“Ewe Mjumbe wa Mwenyezi mungu, mimi 
nitajuaje kama nimefanya wema au 
kufanya uovu?” Akasema Mtume; 
“Utakapowasikia jirani zako wakisema 
hakika umefanya vizuri, basi (jua) 
umefanya wema, na utakapowasikia 
wakisema hakika umekosea basi jua 
umefanya uovu.” Ahmad: 1/402 Sahihil 
Jaamiy 6348. 

Kumuudhi jirani yako kuna sura 
nyingi tofauti miongoni mwa hizo 
kumkataza kuingiza au kupitisha mbao au 
mti kwenye ukuta mnaoshirikiana pamoja, 
au kuinua jengo juu yake na kumkinga na 
jua, au hewa safi bila ya idhini yake, au 
kufungua madirisha upande wake au 
kuyarefusha kwa lengo la kutaka 
kuchungulia siri zake za ndani, au 
kumuudhi kwa sauti za kusumbua kama 
vile kugonga vitu, 



238 


kupiga keleie na hasa wakati wa kulala na 
kupumzika au kuwapiga watoto wake au 
kutupa uchafu kwenye kizingiti cha mlango 
wake, na dhambi huwa kubwa mara mbili 
zaidi kama mtu atakiuka heshima ya jirani 
yake. Amesema Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake kuwa: 

u-tji d 0 —• {jiji di" 

j-wkjj tliLu) s di i&jta* 51 

o* cJj*^ <ji t>» 

' * T* i ljJV) 
“Mtu kuzini na wanawake kumi madhambi 
yake huwa mepesi juu yake kuliko kuzini na 
mke wa jirani yake; na mtu kuiba kwenye 
nyumba kumi madhambi yake huwa ni 
mepesi juu yake kuliko kuiba kwenye 
nyumba ya jirani yake.” Bukhari Adabul 
Mufrad No. 103. 

Baadhi ya watu wasioikuwa 
waaminifu hutumia fursa ya kutokuwapo 
jirani yake kama vile kuwapo kwenye zamu 
ya usiku kazini kwa kuingia nyumbani 
kwake kwa lengo la kutaka kufanya ufisadi 



239 


na uharibifu. Basi ole wao watu hao na 
adhabu kali ya siku ya kiama. 


KUFANYA MADHARA KWENYE USIA. 

Katika misingi mikuu ya uislamu ni kuwa 
hakuna kufanya madhara wala kulipiza 
kufanya madhara. Na miongoni mwa 
mifano ya msingi huu ni kuwadhuru 
warithi wa kisheria au baadhi yao, na 
mwenye kufanya kitendo hiki basi ole wake 
na kauii hii ya Mtume: 

Aj ii) j*iai jLua tjA M Aalfr Aiil 

" AjJc. <0)1 

“Mwenye kutaka kudhuru Mwenyezi 
Mungu humdhuru yeye mwenyewe, na 
mwenye kutaka kuyafanyisha mambo kuwa 
magumu basi Mwenyezi Mungu humfanyia 
ugumu yeye mwenyewe.” Ahmad 3/453 ; 
Sahihil Jaamiy No. 6348. 



240 


Na miongoni mwa sura za madhara 
kwenye usia ni kumnyima mmoja wa 
warithi haki yake ya kisheria kwenye urithi 
au kuwausia warithi kinyume na 
maamrisho ya sheria ya Mwenyezi Mungu, 
au kuusia zaidi ya thuluthi ya mali. 

Kwenye baadhi ya nchi ambazo 
hazihukumu kwa sheria za Mwenyezi 
Mungu humwia vigumu mwenye haki 
kuchukua haki yake aiiyopewa na 
Mwenyezi Mungu kutokana na kanuni za 
mahakama zisizotumia sheria za Mwenyezi 
Mungu kuhukumu kinyume na sheria za 
Mwenyezi Mungu, na kuamuru kwa nguvu 
kutekeieza usia wa kidhalimu 
uiioandikishwa mbele ya wakili. Ole wao 
kwa yale waliyoyaandika kwa mikono yao 
na ole wao kwa yale wanayoyachuma. 



241 


KUCHEZA OADU (DICE) 


Michezo mingi iliyoenea na kutumiwa na 
watu wengi huwa imekusanya mam bo 
mengi ya haramu, na miongoni mwa 
michezo hiyo ni dadu. 

Na Mtume ameuhadharisha vikali mchezo 
huu kwa sababu hufungua milango ya 
kamari, akasema: 

jjJlik (j-h a Jlj £_Lua \ jj-uiJ ijjJb <—blJ (j^> " 

“Mwenye kucheza dadu ni kama mtu 
aliyeuchovya mkono wake kwenye nyama 
ya nguruwe na damu yake.” Muslim 4/1770. 
Na imepokewa kutoka kwa Abii Mussa 
kutoka kwenye hadithi marfuu: 

JSjilLj ujl 2 <j-« " ;4J& d CP" 

M 4j jjatjj JA3 

“Mwenye kucheza dadu atakuwa amemuasi 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake.” 
Ahmad 4/394; Sahihil Jaamiy 6505. 



242 


KUMLAANI MUISLAMU NA KUMLAANI 
ASIYESTAHIKI KULAANIWA. 

Watu wengi hushindwa kumiliki ndimi na 
nafsi zao wakati wanapopatwa na 
ghadhabu, na haraka haraka hukimbilia 
kwenye kutoa laana. Huwalaani 
binaadamu, wanyama, vitu yabisi, masiku 
na masaa, na wakati mwingine hufikia hata 
kujilaani yeye mwenyewe binafsi na watoto 
wake na wakati mwingine mke kumlaani 
mumewe au mume kumlaani mkewe. 
Kitendo hiki ni cha uovu mno, tena kina 
hatari kubwa ndani yake. Imepokewa 
kutoka kwa Abii Zaidi Thaabit bin Dhihak 
AI-Ansaariy Mwenyezi Mungu awe radhi 
nae, kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa: 

aU) j (j jtuaJW <jjl CuLj Jjj <jfr 

LL» <j*J (j-#J M . 

“Mwenye kumlaani muislamu ni kama vile 
aliyemuua.” Bukhariy - Fat’hul Baariy 10/465. 




243 


Kwa vile laana imekuwa kitu cha 
kawaida kwa wanawake wengi, kwa sababu 
hiyo basi ameweka wazi Mtume kuwa 
kitendo hiki ni miongoni mwa sababu za 
kuwaingiza watu wengi motoni. Na vile vile 
wenye kulaaniana hawatokuwa na 
wakuwaombea siku ya kiama. Na hatari 
kubwa kupita zote ni kuwa laana huenda 
ikamrudia mwenye kuitoa ikiwa atakuwa 
ameitamka kwa dhuluma. Na kwa sababu 
hiyo basi atakuwa amejiombea yeye 
mwenyewe binafsi kufukuzwa na kuwekwa 
mbaii na rehma za Mwenyezi Mungu. 



KUOMBQLEZA KWENYE KIFO. 


Katika uovu mkubwa kabisa ulioenea 
miongoni mwa baadhi ya wanawake ni 
kuinua sauti juu na kupiga kelele 
kumuombolezea maiti, au kupiga mashavu, 
au kuchana nguo, au kunyoa nywele au 
kuzifunga na kuzikata, na mam bo hay a yote 
yanaonyesha juu ya kutoridhika kwao na 
kadari au hukumu iliyopitishwa na 
Mwenyezi Mungu na kutokuwa na subira 
juu ya misiba. Na Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake amewalaani vikali wale wote 
wenye kufanya vitendo hivi. 

Imepokewa kutoka kwa Abii Umaamat 
Mwenyezi Mungu awe radhi nae kuwa: 

fj Va 4lit ui j (ji "4_iC’ ill) j (jp> 

4 A a KH 0*1 ^Lwij 4_Jc 

<J±>!4 4jc.|jj 

“Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amemlaani 
mwanamke mwenye kuparura uso wake na 
mwenye kuchana nguo zake na mwenye 




245 


kujiombea uangamivu na msiba.” Ibin 
Maajah 1/505; sahihil jaamiy No. 5068. 

Na imepokewa kutoka kwa Abdillah bin 
Masoud Mwenyezi Mungu awe radhi nae, 
kutoka kwenye hadithi marfuu: 

IL» " ;lfr j4 ja U& 

"AakLaJl ^ j&Aj <> 

“Si katika sisi (Waislamu) yuie mwenye 
kupiga mashavu yake, na kuchana nguo 
zake, na kufuata mila za kipagani (mila za 

zama za kijahilia).” Bukhariy Fat’hul Baariy 3/163. 

Amesema Mtume: 

ujj ) it A t ii ill M Ault 

JijM u-» JWj— 4 ^ 

" 40 * i> £j j j 

“Mwanamke mwenye kuomboieza kama 
hakutubia (kwa Mola wake) kabia ya kufa 
kwake atasimamishwa siku yakiama huku 
akiwa na vazi la lami na deraya za vigaga.” 



246 


KUPIGA USONI NA KUJIWEKA ALAMA 
KWENYE USO. 

Adhabu hii hutumiwa na wazazi wengi na 
walimu pindi wanapowaadhibu watoto kwa 
kuwapiga makofi usoni na mfano wa hii. Na 
vile vile baadhi ya watu hutumia kipigo hiki 
kwa watumishi wao. Kipigo hiki pamoja na 
kuwa ndani yake kuna kuudharau uso 
alioutukuza Mwenyezi Mungu kwa 
binaadamu, pia kipigo hiki kinaweza 
kusababisha kupoteza baadhi ya viungo vya 
hisia muhimu vilivyokusanyika kwenye uso 
na hatimae kupatikana majuto kwa mtu, 
kwa sababu huenda akalipizwa kisasi pindi 
atakapoposhitakiwa mahakamani. 

Pia ni haramu kuwatia alama wanyama 
kwenye uso, kwa lengo la kumsaidia 
mchungaji kuitambua mifugo yake au 
kurejeshewa pindi inapopotea. Hiki ni 
kitendo cha haramu kwa sababu ndani yake 
kuna kuharibu umbile la Mwenyezi Mungu 
na pia kupatikana mateso kwa mnyama. 



247 


Hata kama watu watahoji kwa kudai kuwa 
hiyo ni ada na mazoea ya kabila lao, sawa, 
lakini inaweza kuwekwa alama hiyo kwenye 
sehemu nyingine yoyote isiyokuwa uso; kwa 
sababu uso ni sehemu iliyotukuzwa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kuupiga au 
kuutia alama kama hizo ni sawa na 
kuudhalilisha au kuudharau hali ya kuwa 
Mwenyezi Mungu ameutukuza. 



248 


KUMHAMA MUISLAMU ZAIDI YA SIKU 
TATU BILA YA KUWA NA SABABU YA 
KISHER1A. 


Miongoni mwa hatua za shetani ni kuzusha 
chuki na husuda baina ya waislamu, 
na kukatana mapande. Na watu wengi 
wanaofuatisha hatua za shetani huwahama 
ndugu zao waislamu kwa sababu zisizokuwa 
za kisheria. Ima kwa kutofautiana kipesa, 
au kwa msimamo wa kipuuzi, na chuki 
huendelea muda mrefu na hatimae 
kuhamana na kupigana mapande. Na 
anaweza mtu akaapa kutomsemesha ndugu 
yake, au akatishia kutoingia nyumbani 
kwake, na anapokutana nae njiani 
humkimbia na kujitenga nae. Na 
anapokutana nae kwenye vikao fulani basi 
atapeana mikono na watu walioko kabla 
yake na watu walioko baada yake. na 
kumruka bila kupeana nae mikono. 





249 


Kitendo hiki ni miongoni mwa sababu za 
kupatikana udhaifu kwenye umma wa 
kiislamu, na kwa sababu hii ndio maana 
sheria ya kiislamu ikawa iko wazi na kutoa 
onyo kali kwa yeyote yule mwenye kufanya 
kitendo hiki. 

Imepokewa kutoka kwa Abii 
Huraira Mwenyezi Mungu awe radhi nae 
kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa: 

^ 4il <ir uaj Sj-rJjA Cfi 

(jj-2 jaA (j-»i liiJLS (jj-i aLii 

" jUJI CjLak 

” Haifai kwa muislamu kumhama nduguye 
(piga pande) zaidi ya siku tatu, na mwenye 
kumhama nduguye zaidi ya siku tatu kisha 
akafa basi ataingia motoni. “ Abou Daud 
5/215. Sahihil Jaamiy 7635. 

Na imepokewa pia kutoka kwa Abii 
Haraadhi Al-Aslamiy Mwenyezi Mungu 
awe radhi nae kutoka kwenye hadithi 
marfuu: 

" :L&j£> 4 4_ifr <Ull (j+iaJ <y- 

’’.AaJ oLi.1 j^A jj a 



250 


” Mwenye kumhama ndugu yake mwaka 
mzima basi atakuwa) ni kama mtu 
aliyemwaga damu yake. “ Bukhariy A1 
Adad Hadithi No.406. Sahihil Jaamiy 6557. 

Inatosha kwa kitendo hiki cha 
kuhamana na kupigana mapande baina ya 
waislamu kustahiki kunyimwa msamaha wa 
Mwenyezi Mungu. Imepokewa kutoka kwa 
Abii Huraira kutoka kwenye hadithi 
marfuu kuwa: 

u-S O-Ull JL»ci (jiajju M ;l ZjkjA SjjjA 

AJ)I (jj fa.L A.aJl fjJ ‘ Ajuas. j£ 

; JLLfl f Ua_Ju jjjj idj£. V) U-4>* j£j 

”Ujij jjJa. jji* (jisu) IjSjl ji i 

” Matendo ya watu huonyeshwa kila wiki 
mara mbili, siku ya jumatatu na siku ya 
Alkhamisi, 

na husamehewa kila mja muumini 
isipokuwa mja mwenye kuwa na uhasama 
baina yake na ndugu yake. Hao huambiwa 
waacheni, 



251 


au wachelewesheni hawa wawili mpaka 
watakaporejea (kutoka kwenye ugomvi 
wao). “ Muslim 4/1988. 

Na mwenye kutubu kwa Mwenyezi Mungu 
kati ya wagomvi wawili hawa basi ni lazima 
arejee kwa mwenzake na kumtolea salamu 
(kumsalimia) na kumuomba msamaha. 
Ikiwa atafanya hivi na mwenzie akakataa, 
basi atakuwa ameondokana na dhima 
mbele ya Mwenyezi Mungu, na kubaki 
dhambi kwa yule mwenye kukataa. 

Imepokewa kutoka kwa Abii Ayoub 
kutoka kwenye hadithi marfuu kuwa: 
aLai o' V " ljjjI CP 

I j_A o^aj _jljj ilA ijajjuk (jLjllL 

oill LaAjaikj 

’’Haifai kwa mtu kumhama nduguye zaidi 
ya siku tatu. Ikawa wanapokutana huyu 
humpiga pande huyu na huyu humpiga 
pande huyu, na mbora wa wawili hawa ni 
yule mwenye kuanza kutoa salamu. “ 
Bukhariy Fat’hul Baariy 10/492. 



252 


Ama kama zitapatikana sababu za kisheria 
kama vile kwa mtu kuacha kusali, au 
kung’ang’ania kushikamana na mambo 
machafu, na ikiwa ataona kumhama ni 
bora zaidi au kutamsaidia yule mwenye 
kufanya makosa na kurejea kwenye njia ya 
haki au kutamfanya ahisi kosa lake na 
kujirudi, hapo itakuwa kumhama mtu huyo 
ni wajibu. 

Ama kama itakuwa kumhama 
hakumzidishii mtu huyu mwenye kufanya 
makosa isipokuwa kupinga zaidi, au 
hakuleti matokeo mazuri zaidi ya 
mfarakano, chuki, ukaidi, kiburi, ujeuri na 
kuongeza zaidi kufanya madhambi, hapa 
itakuwa haifai kumhama mtu huyu kwa 
sababu hakuna maslahi mazuri ya kisheria 
yatakayopatikana isipokuwa ni kuongezeka 
kwa uflsadi. Hivyo inakuwa njia nzuri zaidi 
ni kuendelea kumfanyia wema na ihsani, na 
kumpa nasaha njema na kumkumbusha 
kila wakati, kama vile Mtume alivyomhama 



253 


Kaabu bin Maalik na wenzake wawili muda 

9 

alipoona kwamba kufanya hivi kutaleta 
masiaha kwao, na akaacha kumhama 
Abdullah bin Ubayyi bin Saluul na 
wanaafiki wengine kwa sababu aliona kuwa 
kutowahama ni suluhu. 

Na mwisho, haya ndio miongoni mwa 
mambo ya haramu yalioenea kwenye jamii 
nilioweza kuyakusanya kwa 

uchache.Tunamuomba Mwenyezi Mungu 
Mtukufu kwa majina yake matukufu atupe 
khofu yenye kutuzuia baina yetu na maasi, 
na atupe twaa yenye kutufikisha kwenye 
pepo yake. Na atusamehe madhambi yetu 
na upotevu kwenye mambo yetu na 
atutosheleze na halali yake dhidi ya 
haramu, na tunamuomba hayo kwa fadhila 
zake, kwa sababu hakuna fadhila bora 
zisizokuwa zake. Na tunamuomba azikubali 
toba zetu, na ayasaflshe madhambi yetu, 
hakika Mwenyezi Mungu yeye ndie mwenye 
kusikia zaidi na mwenye kujibu. 



254 


Na rehetna na amani za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu ya Nabiyyil umiyyi Muhammad 
pamoja na aali zake na maswahaba wake 
wote na kila sifa njema ni za Mwenyezi 
Mungu, Mola wa walimwengu wote. 


KIT ABU HIKI KIM E TAFSIRTW A NA 
KUREJEWA NA KUSAHIHISHWA NA 
KUINGIZWA KWENYE KOMPYUTA CHINI YA 
USIMAMIZI WA KAMATIYA 
WAISLAMU WAGENI.(WALIOREJEA). 
MADINA. SAUDI ARABIA. 



2 55 


DIBAJI 

1 

l.KUMSHIREKISHA MWENYEZI MUNGIJ 24 
D 

D1YAATHA: KUTOKUWA NA WIV1J. .116 

K 

KAMARL .136 

KUABUDU MAKABURI: 26 

KUACHA UTULIVU KWENYE SALA. .60 

KUAMINI KUWA NYOTA ZINA MAMLAKA 
KWENYE MATUKIO NA MAISHA YA 

WATU. .40 

KUCHEZADADU (DICE1 .241 

KUDANGANYA NASABA YA MTOTO NA 
KUMNASIBISHA NA MTU ASIYEKIJWA 
BABA YAKE. NA MTU KUMKANA 

MWANAE. .118 

KUENDELEA KUFANYA BIASHARA BAAJDA 
YA ADHANA YA P1LI SIKU YA IJUMAA. 134 
KUFANYA IBADA KWA KU.TTONYESHA (R1A) 

.45 

KUFANYA MCHEZO NA HARAKATI 

ZISIZOKUWA NA MAANA KWENYE SALA. 
. 64 













256 


KUFICHA AIBU YA BEDHAA NA 

KUTOMFAHAMISHA MNUNUZI.129 

KUIENDEA MISIKITI KWA YULE AL1YEKULA 
KITUNGUU MAJI AU THAUMU AU KITU 

CHENYE HARUFU MBAYA. .72 

KUINGIA KWENYE NYUMBA ZA WATU BILA 

RUHUSA. .197 

KUKAA FARAGHA BA1NA YA .101 

KUKAA JUU YA KABURI NA KUKANYAGA NA 
KUJISA1DIA HAJA KWENYE MAKABUR1. ...226 
KUKAA NA WANAAFIKI AU WATU WAOVU 
NA KUWAFANYA NDIO MARAFIK1WA 


KUSHIR1KIANA NAO. .58 

KULA HARAMU. .172 

KULA RIBA..121 


KUMHAMA MUISLAMU ZAIDI YA SIKU TATU 
BILA YA KUWA NA SABABU YA KISHERIA. 

.248 

KUMUAJIRI MTU KWA KAZT FTJLANI KISH A 

UKAKATAA KUMLIPA IJJIRA WA KAZI. .155 

KUM DANG ALIA KWA KUSUDI MWANAMKE 


WA KANDO. .113 

KUMUINGILIA MKE AKTWA KWENYE HEDHI. 

.91 

KUMUINGILIA MKE KWA NYUMA 94 


KUNONG'ONA WATU WAWILI MBELE YA MTU 
WA TATU 


200 




















257 


KUOMBOLEZA KWENYE KIFO. .244 

KUONGOPA KWENYE NDOTO. .224 

KUPAKA RANGI NYEUSI KWENYE NYWELE. .217 

KUPOKEA NA KUTOA RUSHWA.145 

KUPORA ARDHI: .149 

KUREFUSHA NGUO. .202 

KURUSHA NDEGE. .49 

KUSENGENYA. .190 

KUSIKILIZA MAZUNGUMZO YA WATU HALI YA 

KUWA WENYEWE HAWAPENDI. .233 

KUSIKILIZA MUZnCL .186 

KUTOFANYA UADILIFL BAINA YA WAKE. 98 

KUTOJIZUIA NA MKOJO. .229 

KUTUMIA VYQMBO VYA FEDHA NA DHAHABU 

KWA KULIA NA KUNYWA. .181 

KUUNGANISHA NYWELE KWA NYWELE ZA 
BANDIA KWA MWANAMUME NA 

MWANAMKE. . 211 

KLAVA NA UJIRANI MBAYA. .235 

KUWAOMBA WATU BILA YA KUWA NA 

MATATIZO..165 


L 

LIWATI (UFERAJU. 


80 























258 


MAAMUMA KUMTANGULIA IMAMU WAKE 
KWENYE SALA KWA KUSXJDL 66 

MWANAMKE KIIMNYIMA UNYUMBA 

MI7MEWE BELA YA KITWA NA UDHURU 

WA KISHERIA. .83 

MWANAMKE KUSAFIRIAKIWA PEKE YAKE 
BILA YA KITWA NA MAHARIMU WAKE. 110 
MWANAMKE KTJTAKA TALAKA KWA 

MTIMEWE BELA YA KIJWA NA SAB ABU ZA 

KISHERIA. .85 

MWENYE KUKOPA KISHA AKAKATAA KULIPA 
DENI..:. 168 


U 

IICHAWI NA UTABIRI NA UPIGAJIRAMLL 35 

USAKUBIMBI - UDUKIZI. .194 

IJTANGULIZI .2, 4 

UZINIFU . 75 

W 

WANAWAKE KUJEFANANISHA NA WANAUME, 
NA WANAUME KUJIFANANISHA NA 
WANAWAKE KWENYE MAVAZI. MANENO 

213 


AU MAUMBILE 

















djl; 


Jqm 14 OU j£ 

uLiU 

O^l! jt -U^ / £s«^' 


U*\ jJ\ feUt 




S-W 

i-t ^lla«£jJLa ijliifi iijlaj 

jit 1 -*! 1 g-j0*1 di^lt^ dl dll) jfii 


5-4^5}^ <$ ! =a4 i d 





